










































































Beztu árnaðar óskir til 


Þjóðræknisfélags 
íslendinga í 
Vesturheimi 

fró 

Vini 


Compliments of . . . 


Maniloba Rolling Mill (o. Lld. 

Manufacturers of 
ROLLED STEEL PRODUCTS 


Head Office: 
WINNIPEG, MAN. 


Plant: 

SELKIRK, MAN. 






TIMARIT 

Þjóðræknisfélags íslendinga í Vesiurheimi 

XXXVI. ÁRGANGUR 

Tilgangur félagsins er: 

1. Að stuðla að því af fremsta megni að fslending- 
ar megi verða sem bestir borgarar í hérlendu þjóðlífi. 

2. Að styðja og styrkja íslenska tungu og bókvísi 
í Vesturheimi. 

3. Að efla samúð og samvinnu meðal Islendinga 
austan hafs og vestan. 

Þetta er sá félagsskapur meðal íslendinga í Vestur- 
heimi, er aðallega byggir á þjóðernislegum grundvelli 
og hvetja vill þá til framsóknar og virðingar til jafns 
við þá þjóðflokka aðra, er þetta land byggja. 

Þjóðræknisfélag íslendinga í Vesfurheimi 

Winnipeg, Canada 


Western Elevator & Motor Co. Ltd. 

PASSENGER AND FREIGHT ELEVATORS 
MOTORS. ELECTRICAL CONTRACTORS 
MACHINE WORK 

Power and Mine Supply Co. Ltd. 

MACHINERY, ELECTRICAL SUPPLIES, FARM LIGHT PLANTS 
FIRE EXTINGUISHERS, V-BELTS and SHEAVES 

123 PRINCESS ST. PHONES 93-3531-2-3 WINNIPEG 


E. GRETTIR EGGERTSON, 
President 


E. RAGNAR EGGERTSON, 
Vice-President 









2 


AUGLÝSINGAR 


The World Looks Better Through 

RUSCO WINDOWS 


The modern method of no change ventilation 
and insulation, winter and summer 

FREE DEMONSTRATIONS 

1530 ERIN STREET PHONE 72-0451 






















FÉLAGATAL 1954 


- IX MEMORIAM — 

HEIÐURSFÉLAGAR OG FORSETAR 
Hls Excellency Ix»rd Tweedsrauir, Hon. Patron 
Kjartan Helgason, fyrrum prófastur 
Stephan G. Stephansson, skáld 
Frú Stephanía Guðmundsdóttir, leikkona 
Prófessor Sv. Sveinbjörnsson, tónskáld 
Þorbjörn Bjarnason, skáld (Þorskabítur) 

Einar H. Kvaran, rithöfundur 

Ragnar E. Kvaran, fyrrum prestur og forseti 

Iíristján Níels Júlíus (K. N.), skáld 

Séra Jónas A. Sigurðsson, skáld og forseti 

Dr. Rögnvaldur Pétursson, forseti og ritstjóri 

Prófessor F. S. Cawley, Ph.D. 

Friðrik Swanson, málari 

Kapt. Sigtryggur Jónasson 

Dr. B. J. Brandson. Iieknir 

J. Magnús Bjarnason, rithöfundur 

Dr. Hjörtur Thordarson, raffrœðingur 

Mrs. Guðrún H. Finnsdóttir, skáldkona 

Friðrik Hallgrímsson, dómprófastur 

A. S. Bardal, útfararstjóri 

ólafur Pétursson, fasteignasali 

Sveinn Björnsson. forseti fslands 

Árni Pálsson, prófessor 

Sigurgeir Sigurðsson, biskup 

Ásmundur P. Jóhannsson 

Dr. A. H. S. Gillson, U. of M. President 

Einar Jónsson, myndhöggvari, Reykjavík, fsland 



WINNIPEG BREWERY LTD 




AUGLÝSINGAR 


Stendur öllum til boða 


Starfsaðferðir vorar og hugsjónir 
miða að því, að bankaþjónusta vor nái til 
sem allra flestra og sé hvorki einskorðuð 
við stóriðju né landfræðilega afstöðu; að 
hún innifeli allar stéttir í þeim mis- 
munandi bygðarlögum þar sem útibú vor 
starfa. Dyr vorar standa opnar öllum, 
sem þurfa á bankaþjónustu að halda. 
Forstjóri Royal Bankans í umhverfi yðar 
mun með ánægju eiga viðtal við yður 
varðandi fjármálaþarfir yðár nær, sem 
vera vill. 


THE ROYAL BANK 
OF CANADA 

19 úiibú í þjónusiu yðar í Winnipegborg hinni meiri 




Félagatal Þjóðræknisfélagsins 1954 


A. Heiðursverndarar 

His Excellency the Right Honourable Vincent Massey, landstjóri Canada 
His Excellency the Right Honourable The Earl of Athlone, K.G. 

Herra Ásgeir Ásgeirsson, forseti Islands. 

B. Heiðursfélagar 

Dr. Vilhjálmur Stefánsson, landkönnuSur, New York 
Prófessor Halldór Hermannsson, Cornell University, N. Y. 

Prófessor Siguróur Nordal, sendiherra íslands, Kaupmannahöfn 

Dr. Watson Kirkconnell, President, Acadia University, Wolfville, N. S. 

Dr. Henry Goddard Leach, New York, N. Y. 

Rt. Rev. C. V. Pilcher, D.D., Sydney, Australia 
Jóhannes Jósefsson, íþróttama'Sur, Reykjavík, Island 
Þorst. J>. Þorsteinsson, rithöfundur, Gimli, Man. 

Guttormur J. Guttormsson, skáld, Riverton, Man. 

Dr. Sig. Júl. Jóhannesson, skáld, Winnipeg, Man. 

Mrs. Jakobína Johnson, skáldkona, Seattle, Wash. 

Mrs. Laura Goodman Salverson, skáldkona, Toronto, Ont. 

Fröken Halldóra Bjarnadóttir, ritstj. Hlín, Akureyri, Island 
Jónas Jónsson, fyrv. alþingismaður, Reykjavík, fsland 
Thor Thors, sendiherra íslands, Washington, D.C. 

Dr. Rúnólfur Marteinsson, Winnipeg, Manitoba 
J. T. Thorson, yfirdómari, Ottawa, Ontario 
J. J. Bíldfell, Winnipeg, Manitoba 
Árni G. Eylands, Reykjavík, fsland 
Gunnar B. Björnsson, Minneapolis, Minnesota 
Vilhjálmur Þór, Reykjavik, ísland 

Gisli Jónsson, ritstjóri Timaritsins, Winnipeg, Manitoba 

Dr. John C. West, forseti Ríkisháskólans í North Dakota, Grand Forks, N.D. 

Próf. Ásmundur GuSmundsson, biskup fslands 

Séra Albert E. Kristjánsson, prestur, Blaine, Washington 

Prófessor Richard Beck, Grand Forks, North Dakota 

Dr. Helgi P. Briem, a'SalræÓismaÖur, Stokkhólmi, SvíþjóS 

Sigurður Þóróarson, söngstjóri, Reykjavík, Island 

Dr. Thorbergur Thorvaldson, prófessor emeritus, Saskatoon, Sask. 

Dr. Árni Helgason, raffræ'Singur, Chicago, 111. 

P. H. T. Thorlakson, M.D., Winnipeg, Manitoba 
GuSmundur Grímsson, dómari, Rugby, North Dakota 
G. J. Oleson, Glenboro, Manitoba 

Einar P. Jónsson, ritstjóri Lögbergs, Winnipeg, Manitoba 
Stefán Einarsson, ritstjóri Heimskringlu, Winnipeg, Manitoba 
Dr. Stefán Einarsson, prófessor, Baltimore, Md. 

Einar Sturlaugsson, prófastur, PatreksfirSi, ísland 



6 


AUGLÝSINGAR 



MCfURDY C 

UPPLY i 

^O. LTD. 

BUILDERS' |J 

| SUPPLIES ^ 

^ ^ and COAL 

SARGENT and ERIN 

WINNIPEG, CANADA 

á IX A | 1/ A I/ r BYGGINGAREFNI | 

f O SEMENTSTEYPA pl 


Sími 3-7251 

Sand og Gravel tekja við Bird’s Hill, Manitoba 











FÉLAGATAL 1954 


7 


C. Styrktarmeðlimir 1954 

Mr. og Mrs. 

DavíS Björnsson 
Winnipeg, Man. 

Próf. Finnbogi 
GuSmundsson 
Winnipeg, Man. 

Mr. Th. J. Glslason, 
Morden, Man. 

Mr. Thorsteinn S. 
Mýrman, 

Steep Rock, Man. 

Mr. Björgúlfur Sveinsson 
Winnipeg, Man. 

Mr. Haraldur Ólafsson, 
Mountain, N.D. 

Mrs. Th. Jónsson 
Winnipeg, Man. 

Miss Sæunn Bjarnason, 
Gimli, Man. 

Mr. og Mrs. 

GuSmann Levy 
Winnipeg, Man. 

Mr. Grettir Beo Johannson 
Winnipeg, Man. 

D. Ævifclagar 

Árni Sigur'össon, 

Seven Sisters, Man. 


Dr. Helgi P. Briem, 

Consul Gen. of Iceland, 
Stockholm, SvíþjóS 

Grettir Leo Jóhannsson, 
Icelandi, Danish Consul 
Winnipeg, Man. 

Dr. P. H. T. Thorlakson, 
Winnipeg, Man. 

Gunnar R. Pálsson, 

New York, U. S. A. 

Grettir Eggertson, 
Winnipeg, Man. 

Hon. K. Vaidimar 
Björnsson, 

Minneapolis, Minn. 

U. S. A. 

J. W. Jóhannsson, 
leikhússtjóri, 

Pine Falls, Man. 

Rev. P. M. Pétursson, 
Winnipeg Man. 

GuSmann Levy, 

Winnipeg, Man. 

Anna Margrét Levy, 
Winnipeg, Man. 

Eric ísfeld, 

Winnipeg, Man. 

Mrs. B. E. Johnson, 
Winnipeg, Man. 


E. Arsfélagar 

1. CANADA 
Arborg, Man. 

Solveig S. Johnson 

Araes, Man. 
Mrs. GuSrún Johnson 
Þorsteinn Sveinsson 
S. J. Thorkelsson 

Benalto, Alta. 
Jóhann M. Hillman 

Brandon, Man. 
Dr. E. J. Skafel 
Dr. FriSrik Fjelsted 

Camp Morton, Man. 

Þorsteinn Sveinsson 

Cypress River, Man. 

Stefán Eiriksson 

Eriksdale, Man. 
Mr. og Mrs. 

Chris Halldórsson 

Erobisher, Sask. 
Hjörtur Bergsteinsson 



Ifou. utill alutatfA. e*tAa*i 


FORT GARRY 
COFFEE 









8 


AUGLÝSINGAR 


ELECTRIC POWER 

for all your needs! 


For home, office 7 store and factory, City 
Hydro has been supplying low cost elec- 
tricity for over forty years. 

When you need electric service, call your 
own electric utility for prompt, efficient 
attention to your requirements. 


Cfn 


IS YOURS . . . . USE IT! 


Offices: 55 Princess Slreet 


Telephone 96-8231 




FÉLAGATAL 1954 


9 


Glmll, Man. 

Miss Sæunn Bjarnason 

Hayland, Man. 
SigurSur B. Helgason 
Ólafur Magnússon 
Geirfinnur Pétursson 
Mr. og Mrs. Freeman 
Halldðrsson 

Hnausa, Man. 
Hildibrandur J. 

Hildibrandsson 
Sigvaldi Vídal 
Miss Sigurrós Vldal 
Rögnvaldur S. Vídal 
Miss Sigurrós Anna Vldal 

London, Ont. 

Christian Sivertz 

Markerville, Alta. 
Mrs. Rósa S. Benediktson 
Jakob K. Stephanson 

Montreal, Que. 

Mrs. H. L. Rohson 


Osland, B.C. 
Kristján Einarsson 
Friðrik Kristmansson 

Otto, Man. 

Mrs. GuíSr. G. Eyjólfsson 

Piney, Man. 

Mrs. B. E. Björnsson 
Kristinn Norman 
Victor Freeman 
Skafti V. Eyford 
P. S. Pétursson 
Mrs. Emma Thorvaldson 
Jón Ásmundson 

Red Deer, Alta. 

Ófeigur Sigurðsson 

Riverton, Man. 

FritSrik P. Sigurósson 
Mrs. S. O. Thompson 
Skúli Skúlason 
Mrs. K. S. Benedictson 
Pétur Jónsson 

Siglunes, Man. 
DavíS Eggertsson 
Miss GuSbj. Eggertsson 
Ásmundur Freeman 


Skeena River, B.C. 
FríSa Phillipson 

Tantallon, Sask. 

Helgi Vigfússon 

Toronto, Ont. 
Einar I. Svanbergsson 
J. Ragnar Johnson 

Vancouver, B.C. 
Mrs. Kristjana Anderson 
Magnús Elíasson 
Mrs. Matth. FriSriksson 
Mrs. H. S. LeMessurier 
Mrs. Anna Matthlasson 
Thor GuSmundsson 
Miss Dóra Ðavidson 
Bjarni Sveinsson 

Victoria, B.C. 

Dr. J. P. Pálsson 

Vogar, Man. 

Björn Eggertsson 
Framar Eyford 
Tómas Guómundsson 
Mrs. Unnur Hallson 
Mrs. Ingibj. Eggertsson 
Mrs. óli Johnson 


#, D0 YOU KNOW 

THE NUMBER?" 

“You’ll SAVE TIME if you give me the 
out-of-town number you’re calling. 

“That way I can put your call through 
without first calling ‘Information’ in the 
distant city. 

“Your own call goes through faster. And 
you help speed the service for everyone.” 



Long Distance calls 
go through faster 
when you 

CALL BY NUMBER 


MANITOBA TELEPHONE SYSTEM 



10 


AUGLÝSINGAR 










FÉLAGATAL 1954 


11 


Miss Margrét Lambertson 

óli Johnson 

J. Eyford 

Jónas Johnson 

Lestrarfél. „Herðubreið" 

Magnús Jóhannesson 

Björn Johnson 

John S. Johnson 

óli Johnson 

óskar Johnson 

Páll Jónsson 

Wapah, Man. 

Mrs. Fritz Erlendson 

Westbourne, Man. 

Mrs. Lára Sveinsson 

Winnipeg, Man. 

Mrs. Sigríður Árnason 
Mrs. Jónlna Christie 
Mrs. GySa Hurst 
Jónas Thorvarðarson 
Mrs. S. Kjartansson 
Mrs. Arnheiður Eyjólfsson 

Wynyard, Sask. 
Jakob J. Norman 


2. BANDARÍKIN 

Alexandria, Va. 

Leifur Magnússon 

Arlington, Va. 

Mrs. J. Sigmundsson 

Baltimore, Md. 

Dr. Stefán Einarsson 
MálfríSur Illugadóttir 
Carnes 

I-Iildur Guðlaugsdóttir 
Dunbor 

Berkeley, Calif. 

Próf. Sturla Einarsson 
Rev. S. O. Thorlakson 

Blaine, Wash. 

Mrs. Kristín F. Líndal 

Boston, Mass. 

Kapt. Jóhannes G. 
Ásgeirsson 

Kórmakur Ásgeirsson 
Einar Barnes 
Ari Bjarnason 
Kapt. Jóhannes Björnsson 
Vaigeir Einarsson 
Andrés Guðmundsson 
Kapt. Thor Guðmundsson 


Jónas Hallgrímsson 
Björn D. K. Haralz 
Kapt. Gunnl. Illugason 
Kapt. Guðm. Jðhannsson 
Gunnlaugur Jónsson 
Kapt. Theódór Jónsson 
Guðmundur Pálsson 
Pálmi M. Sigurðsson 
Snorri Einarsson 
Jakob J. Thorvaldson 
Kapt. Óskar Gfslason 

Bottineau, N. Dak. 
Óskar B. Benson 
Albert Árnason 

Buena Park, Calif. 

Mrs. J. Gillis 

Cambridge, Mass. 
Próf. Francis P. Magoun, 
Harvard College Llbrary 
Próf. Taylor Starck 

Chicago, 111. 

Emil Beck 

Sigurthor M. Hinrickson 

Clarkfield, Minn. 

Mrs. Jóhann Gunniaugson 



It is a genuine pleasure to shop at a Red & White 
food store. First, you’ll find a wide and complete 
variety. Second, you’ll find fresh fruits and 
vegetables — the finest obtainable. Third, you’ll 
find courtesy, friendliness and a genuine interest 
in your welfare. Make Red & White the first and 
only stop on your food shopping tour. 







12 


AUGLÝSINGAR 



HERE NOW! 

ToastMaster 

MIGHTY FINE BREAD 

CANADA BREAD COMPANY LIMITED 

J. S. FORREST, Manager — J. WALTON, Sales Manager 

PHONE 3-7144 


WINNIPEG 









FÉLAGATAL 1954 


13 


Cismont, Va. 

Prðf. Frederic T. Wood 

Cottonvvood, Minn. 

H. B. Hofteig 

J)avis, Calif. 

Dr. V. S. Ásmundsson 

Fargo, N. Dak. 

W. A. Myrdal 

Próf. Th. W. Thordarson 

Grand Forks, N. Dak. 
University Library 

Iluntington Park, Caiif. 
Dr. Paul V. Jameson 
Miss Ellen Jameson 

Ithaca, N. Y. 
Cornell University 
Library 

Jackson, Mich. 
Andrew H. Palmi 

La Kota, N. Dak. 
Elnar Johnson 


Linooln, Nebr. 

Próf. Joseph Alexis 

Los Angeles, Calif. 
Gunnar Bergman 

Minneapolis, Minn. 

Asmundur Bjarnason 
Björn G. Björnsson 
Hjálmar Björnsson 
GuíSmund Peterson 
Gunnar S. Bardal 
Rev. Sveinbjörn ólafsson 


Minneota, Minn. 

Gunnar S. Bardal 
Sr. Guttormur 
Guttormsson 
Einar Hallgrlmsson 
S. Frank Josephson 
J. P. ísfeld 
Jóseph Jósephson 
John A. Johnson 
John L. Johnson 
Jón Metúsalemson 

Natlonol City, Calif. 
John S. Laxdal 


New Brunswiok, N. J. 

Rutger’s University 
Library 

Prófessor Helgi Johnson 

New Haven, Conn. 
Próf. Adolph B. Benson 
Yale University Library 

New Ulm., Minn. 
Hon. A. B. Gíslason 

New York, N. Y. 
Edvard Frlmannsson 
GartSar Glslason 
Jón GuÖbrandsson 
Hannes Kjartansson 
Gunnar Magnússon 
Dr. E. Thorláksson 
Ólafur Johnson 

Oklahoma City, Okla. 
ólafía Jóhannsdóttir 
Mansfield 

Park Biver, N. Dak. 
Theodore Eyjólfsson 


SAVING 

THAT 

PAYS! 

Four per cent profit is guaranteed 

when you invest with 

the Western Savings & Loan 

Association. Whatever your 
investment capital may be, 

$2.00 a month or $10,000.00 a year, 
there’s a Western Savings Plan 
to fit your needs. 

The 


WESTERN SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

HEAD OFFICE 

280 SMITH ST., WINNIPEG 1 



14 


AUGLÝSINGAR 


We Help You 
Plan Your 
New Home 
and 

Buildings 


E SUPPLY 



CO. LTD. 


Yards located at: SELKIRK, WINNIPEG BEACH, GIMLI, ARBORG 
and throughout the West. 

Head Ofíice: BUILDING MATERIAL STORE—Fort St. and St. Mary, Wpg.—Ph. 92-8123 



• Premium Quality 
Vegetables 

• Bonded Baby Beef 

• Everyday Low Prices 


SHOP-EASY 

Under Uniiied Managemeni 

JEWEL 


Food Values Unsurpassed 


Compliments of 


Manitoba Bridge and Engineering Works Lld. 

DESIGNERS AND MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL 
MINING AND GRAIN ELEVATOR EQUIPMENT 
GREY IRON AND ALLOY CASTINGS, BOLTS AND SPIKES 
CUSTOM GALVANIZING 

WINNIPEG, MANITOBA 









FÉLAGATAL 1954 


15 


Philadelphia, Penn. 
Pr6f. Axel J. Uppvall 
Dr. Caroline Brady 

Ponlsbo, Wash. 
Mrs. H. F. Kyle 

Princeton, N. Y. 
Pr6f. R. V. Lindebury 

Rugby, N. Dak. 
Dr. Chr. G. Johnson 

San Diego, Calif. 
J. K. Steinberg 


Seattle, Wash. 

Mrs. Margrét Benedictson 
Jóhann StraumfjörS 

St. Paul, Minn. 

Minnesota Historical 
Society 

Taunton, Minn. 

Clark Árnason 

Topeka, Kans. 

J. B. Linderholm 


Toppenish, Wash. 

Mrs. Bergþóra Benedictson 

Virginia, Minn. 

Magnús Magnússon 

Washington, D.C. 

John M. Echols 
Mrs. Mekkin S. Perkins 
Mrs. Shirley Block 

Williamsburg, Va. 
Pr6f. Jess H. Jackson 


LAKE WINNIPEG EXCURSION TRIPS 

Compliments oj 

The Selkark Navigation Co. Ltd. 

Phone 4121 SELKIRK, Manitoba 


Modern Durable Finishes for inside and out 

MARSHALL-WELLS PAINTS 

Do your painting this winter with 

Marshall-Wells SPECTRO-MATIC Flat, 
Semi Gloss or Enamel. ODORLESS . . . not 
masked or perfumed, but completely 
without odor. Your choice of 300 
MODERN DECORATOR COLORS. 





16 


AUGLÝSINGAR 



YOUR YEAR ’ROUND 
SHOPP/NC CU/DES 


EATON'S 


e5> 

CATALOGUE 


CATALOGUE 


EATON'S 


EATON'S 




CATALOGUE 


EATON'S 




T PAYS TO SHOP AT EATON'S 


Guides to Leading Choice—Guides to Leading Values 
—Guides to Satisfying Quality Backed by EATON’S 
Guarantee! You will find it convenient and money- 
saving to shop at EATON’S through the Mail Order, 
every season in the year. Keep your name on the 
EATON Mailing List by regular orders from the 
Catalogues—It Pays! 


eaton c° 

■ • CANADA 






























TIMARIT 


ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


ÞRÍTUGASTI OG SJÖTTI ÁRGANGUR, 1954 


Ritstjóri: Gísli Jónsson 



WINNIPEG, MANITOBA 

Gefið út af Þjóðræknisfélagi íslendinga í Vesturheimi 

1955 



Myndirnar 


Bls. 

Einar Páll Jónsson .4 

Steinsúlan í Vigelandsgarðinum .68 

Stytta Ólafs Tryggvasonar í Þrándheimi .73 

Friðþjófur frækni á Vangsnesi .76 

Minnisvarði Haralds hárfagra í Haugasundi 80 

Kristinn Stefánsson .93 


PRENTAB HJÁ THE COLUMBIA PRESS LTD., 695 SARGENT AVENUE, WINNIPEG 









Efnisyfirlit 

Bls. 

Einar P. Jónsson: Hver var hún? .5 

Dr. J. P. Pálsson: Krossgötur .6 

Ásgeir Gíslason: Úr íslandsferðinni 1953 .27 

Jakobína Johnson: Þú ert fegursta tréð .28 

Finnbogi Guðmundsson: Um íslenzku handritin .29 

Snæbjörn Jónsson: Þrjú kvæði .38 

Lágnættisvísur 
Nýja öldin 
Húsið mitt 

Dr. Stefán Einarsson: íslenzk helgikvæði á miðöldum.43 

Gísli Jónsson: Haustlauf .63 

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson: Sóleyjar börnin . 64 

Prófessor Richard Beck: Á fornum feðraslóðum .66 

Kristinn Pétursson: Eitt andartak .81 

P. S. Pálsson: Vorljóð til íslands .85 

Kristinn Stefánsson: Utan af sléttunni .86 

Gísli Jónsson: Kristinn Stefánsson .93 

Bækur .94 

Vindhanarnir .97 

Lækjaskvaldur .98 

Arnheiður jarlsdóttir .99 

Norna-Gestur . 100 


Þrítugasta og fimmta ársþing 


101 























Einar Páll Jónsson 

ritstjóri og skáld 



Er sjötíu og íimm ára á þessu ári (1955). Hann er víst elzti 
stari'andi ritstjóri meðal íslendinga, með fleiri starfsár að 
baki en nokkur annar — um eða yfir fjörutíu ár — og 
siglir enn fullum seglum. 



EINAR P. JÓNSSON: 


Hver var hún? 


Hún hvarf mér eins og drottning draumarjóð 
í dagsins hyl, er nóttin bráðkvödd varð. 

Mér fannst það mikið fyrir skildi skarð, 
sem skelfing allífs nísti hold og blóð. 
í daginn fram hún seiddi söngvamögn, 
svo svanaröddin varð að dauðaþögn. 

Hún var að eðli stolt og stærilát, 
en stoltið hvarf við glaum í sollsins hóp; 
hún mynntist jafnt við stút og stjörnuglóp, 
varð stundum dauðahrygg og æðiskát. 

En röddin átti æðri heima vald, 
sinn eigin bjarma, tign og lausnargjald. 

Hún lagði á háls, en fann ei forna slóð 
í fáti því, er eltir dæmda sál, 
og skildi ei lengur algengt mannamál 
né máttinn, sem í vegi hennar stóð. 

Hún hafði drukkið beizka banaveig 
í berjalaut úr grænum vasafleyg. 

1 kvöldsins ró við rökkri hjúpað svið 
og roðann hinzta, sem í vestri dó, 
hin mikla drottning skalf og skellihló 
í skýli sínu út við sáluhlið. 

Hún stóð þar eins og úthverf erfðasynd 
í eigin dýrð hin nakta beinagrind. 

Ég heyri ennþá óm af hennar söng 
og aldaþjáning, sem að baki lá; 
hún birtist mér sem dýrðleg draumaspá, 
með dásemd raddar stytti kvöldin löng. 
Hvort mennsk hún væri maður neinn fékk séð 
í martröð hitasóttar dúns á beð. 



DR. J. P. PÁLSSON: 


Krossgötur 

Leiksýning í þremur þáttum 


PERSÓNUR 

Ásvaldur (einbúi) 

Kýminn (förumaður) 

Jón 

Sveinn 

Björg 

Dísa 

Auðunn 

Steinn 

FYRSTI ÞÁTTUR 
Leiksviðið 

Rjóður í risavöxnum frumskógi. 
Gamlir stofnar vitna um, að það 
var rutt fyrir mörgum árum; og 
hefir nýr skógur vaxið upp, nema 
á blettinum, sem svarar leiksviðinu. 
Á því miðju stendur vegvísir með 
fjórum álmum letruðum, og vísar 
hver þeirra á gangstíg út milli 
trjánna. 

Aftast til hægri partur af stafni 
á bjálkakofa og dyr á. í baksýn rísa 
trjátoppar frumskógarins yfir ný- 
gróðurinn, sem vaxið hefir upp 
síðan rjóðrið var rutt, og lokar út- 
sýn til hægri og vinstri. Fossniður í 
fjarska. — Jón og Kýminn standa 
við vegvísinn og lesa letrið á álmun- 
um. 

Kýminn — Bölvuð ekki sins vit- 
leysa er þetta. Eins og allar götur 
liggi ekki til Rómu. 

Jón (les) — Til glaums og gleði. — 
Herra trúr! Hver mundi ekki vilja 


stefna þangað? (Les) Til vits og 
vilja. — Hvað skyldi það meina? 
(Les) Til hjálpar bágstöddum. — 
Ekki langar mig þangað. 

Kýminn — Og því ekki? 

Jón — Ég, staurblankur — nema. 

Kýminn — Nema hvað? 

Jón — Nema ég færi þangað og 
einhver yrði til þess, að hjálpa mér. 

Kýminn — Hjálpaðu þér sjálfur, 
greyið mitt. 

Jón — Hvernig þá? 

Kýminn — Líttu bara á mig, Jónsi 
minn, mig flækinginn. (Fer ofan í 
vasa sinn og kemur upp með hand- 
fylli af silfurpeningum). 

Jón — Peningar! Má ég skoða þá? 

Kýminn — Auðvitað peningar. 
Heldurðu að ég gangi með rusl í 
vösunum? (Fær Jóni silfrið). 

Jón — Skæra silfur! (Handleikur 
peningana). 

Kýminn — Bara silfur í dag. Ef 
til vill gull á morgun, ef lánið 
reynist mín megin. 

Jón — Silfur og gull — og þú 
flækingur. 

Kýminn — Teningarnir fara ekki 
í manngreinarálit. 

Jón — Þú átt þó ekki við fjár- 
hættuspil? 

Kýminn — Hvað annað? Lánið er 
aðeins þar, sem hættan er annars 
vegar. 

Jón — En ég kann ekkert fjár- 



KROSSGÖTUR 


7 


hættuspil. (Skilar Kýmni silfrinu). 

Kýminn — Blessaður vertu! Það 
útheimtir engan lærdóm. (Stingur 
silfrinu á sig, og kemur upp með 
tvo teninga). Sjáðu nú til. Nú kasta 
ég þessum teningum og sé lánið með 
mér, koma háu númerin upp. (Kast- 
ar teningunum. — Báðir aðgæta úr- 
slitin). Svei attan! Tveir og tveir 
eru fjórir. 

Jón — Er þetta öll kúnstin? 

Kýminn — Nei. Þetta er einfald- 
asta aðferðin og bezt fyrir þig, sem 
ert að byrja. Ég veðja tuttugu og 
fimmsenting, og nú kastar þú. Ef 
hærri tala en fjórir koma upp hjá 
þér, vinnur þú tuttugu og fimm 
sentinginn. 

Jón — En ef ég fæ minna en 
fjóra? 

Kýminn — Þá vinn ég jafn mikið 
af þér. 

Jón — En ég á ekki eitt sent. 

Kýminn — Þá lána ég þér, til að 
byrja með. (Þeir krjúpa, og Kýminn 
leggur tvo tuttugu og fimm sentinga 
á milli þeirra). Nú kastar þú Jónsi. 
(Fær Jóni teningana). 

Jón — (Kastar). Fjórir og fimm 
eru ellefu! 

Kýminn — Þú vinnur. Lánið er 
með þér í dag. 

Jón — Ég veðja öllu. (Kastar. — 
Þeir þreyta leikinn þar til Jón hefir 
unnið alt silfrið, sem hann stingur í 
vasa sinn). 

Kýminn — Þú gleymdir, að borga 
mér lánið, Jónsi. 

Jón — Á-já. Viltu ekki að við 
köstum einu sinni enn, fyrir tuttugu 
og fimm sent? 

Kýminn — Nei, Jónsi minn. Ég 


þarf þeirra með, næst þegar ég 
freista gæfunnar. 

Ásvaldur — (Kemur út úr kofan- 
um og veitir þeim eftirtekt. — Jón 
réttir Kýmni tuttugu og fimm 
senting). Hvað leikið þið? 

Kýminn (Hann og Jón standa 
upp). Teningskast. Og lukkan er öll 
með honum Jónsa hérna. 

Jón — Ég skil bara ekkert í þessu. 
Áðan allslaus, og nú með fulla vasa 
af peningum. 

Kýminn — í svipinn ertu óska- 
barn gæfunnar. Ég í gær, þú í dag. 
Lánið er dutlungafull kenjakind. 

Ásv. — Ekki er það rétt grundað. 
Eins og alt annað lýtur það lögum 
náttúrunnar. 

Kýminn — Og mesta kenjakindin 
er náttúran. 

Ásv. — Okkur finst það, af því 
við skiljum hana ekki. 

Kýminn — Eins og nokkur lif- 
andi maður skilji hundakúnstir til- 
verunnar! 

Ásv. — í leit sinni eftir sannleik- 
anum, komast vísindamennirnir 
smásaman nær og nær því, að skilja 
öll fyrirbrigði náttúrunnar, að með- 
töldu þessu, sem lán eða lukka 
kallast. — 

Kýminn — Og er ekkert annað en 
tilviljun. 

Ásv. — Einu gildir hverju nafni 
það nefnist. Stærðfræðin gerir grein 
fyrir því. 

Kýminn — Ég hefði gaman af, að 
sjá stærðfræðinga vinna peninga af 
honum Jónsa í dag. Eða nota þeir 
ekki teninga til að stúdera dutlunga 
tilverunnar? 

Ásv. — Til þess nota þeir talrúnir. 



8 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Jón — Ég vil læra talrúnir, svo ég 
geti unnið peninga af öðrum. 

Kýminn — Mikið blessað barn 
ertu, Jónsi minn. Talrúnir! Hvílík 
endemis vitleysa. 

Ásv. — Stærðfræðin er ekki til 
þess, að auka vinninga í fjárhættu- 
spili. 

Jón — Til hvers er hún þá? 

Ásv. — Hún er ein grein vísind- 
anna, ein leiðin í sannleiksleit 
mannanna. 

Kýminn — Einn krókurinn enn. 
Eins og þeir villist ekki nóg, þó þeir 
leiti ekki eftir nýjum villigötum. 

Jón — En hvað um þennan veg- 
vísi? Ekki ættum við að villast, fyrst 
við fundum hann. 

Ásv. — Nei, enginn er viltur 
meðan hann stendur á vegamótum. 

Jón — En hann vísar í allar áttir. 
Hverja götuna á ég að ganga héðan? 

Ásv. — Sama í hvaða átt þú ferð, 
ef þú endist til að halda stefnunni. 

Kýminn — (Starir á Ásv.) Þú ert 
sá mesti spekingur, sem ég hefi 
fyrirhitt á lífsleiðinni. 

Jón — Ég botna ekkert í þessu. 
Eru þetta talrúnir? 

Kýminn — Nei, nei, Jónsi minn. 
Þetta er það, sem ég er altaf að 
troða í þig, að allar götur liggja til 
Rómu. 

Jón — Það skil ég ekki heldur. 
Ég þarf líklega að fara í skóla og 
læra að skilja hlutina. Við hverja 
götuna er bezti skólinn? 

Kýminn — Þar er enginn skóli 
öðrum betri. Allar götur liggja til 
Rómu, og þar er öll heimsins speki. 

Jón — (Lítur spurnaraugum til 
Ásv.) Er þetta satt? 

Ásv. — Já, það er talsvert til í því. 


Jón — Fari ég, til dæmis, götuna 
til glaums og gleði? 

Ásv. — Þá verður þú með fjöld- 
anum, því þar er gatan greiðust og 
mest að sjá, mest að læra og skilja. 

Jón — En ég vil ekki verða einn 
með fjöldanum. Ég vil vera meira, 
verða ofar fjöldanum, komast lengra 
og hærra en nokkur annar. 

Kýminn — Þú kemst aldrei lengra 
né hærra en til Rómu, eins og við 
hinir. 

Ásv. — Það er eitthvað í þig 
spunnið, drengur minn. Lestu veg- 
vísinn með gaumgæfni, og farðu svo 
þína leið. 

Kýminn — Já, farðu þína leið 
eftir öllum götum. Það hefir mér 
reynzt bezt. 

Jón — Ég ætla mér ekki, að verða 
flækingur eins og þú, Kýminn. Ég 
tek stíginn til vegs og valda. Verið 
sælir. (Fer). 

Kýminn — (hristir höfuðið) Mikið 
bölvað þanþot er í ungviðinu. 

Ásv. — Æskan er ör. Guð blessi 
hana. 

Kýminn — Satt er það. Ég ætti 
að muna mína daga. En hvað hefst 
þú að hér í skóginum? 

Ásv. — Bý hérna í kofanum mín- 
um og lifi. 

Kýminn — Og vísar ungviðinu 
til vegar. 

Ásv. — Það er kallað svo. 

Kýminn — Eiginlega sýndist mér 
þú vísa honum Jónsa, greyinu, á 
flæking. 

Ásv. — Hann er og verður á flæk- 
ingi hvort eð er. Allir eru á flækingi 
eftir þinni lexikon. 

Kýminn — Allir nema þú. 



KROSSGÖTUR 


9 


Ásv. — Ég flækist meira og minna 
með þeim, sem ég vísa til vegar. 

Kýminn — (Truflaður). Og heldur 
hér þó kyrru fyrir. 

Ásv. — Flækingur er ekki bund- 
inn við ferðalög. 

Kýminn — Þetta er deginum 
sannara. Æ, ég vildi ég mætti flækj- 
ast með þér. 

Ásv. — Það er guðvelkomið. 

Kýminn — Og sitja um kyrt hér í 
skóginum? Er ekki svoleiðis ein- 
mana líf leiðinlegt? 

Ásv. — Líf einstaklingsins er ekki 
einmanalegt, þar sem líf náttúrunn- 
ar ólgar og svellur alt í kringum 
hann, eins og hérna í trjánum og 
grasinu og blómunum, flugum, 
fiðrildum og alls konar skorkvik- 
indum, og fuglum, sem byrja og 
enda daginn með söng. Jafnvel foss- 
inn, sem er skamt héðan, hefir 
hlaupið og sungið frá ómunatíð eins 
og hann væri heillifandi. 

Kýminn — Ja, nú blöskrar mér. 
Hvernig getur nokkur maður haft 
samfélag við svoleiðis dót, nema það 
lítið af því, sem ætt er? Þetta er 
alt á svo langtum lægra stigi en 
mennirnir. 

Ásv. — Hvort eitt eða annað, sem 
lífið hrærist í, er á háu eða lágu 
stigi, veit sá einn, sem vakti efnið 
til lífs. 

Kýminn — (Vandræðalegur). Eft- 
ir því eru þá allir menn á sama 
stigi — auðmaðurinn og öreiginn, 
vitfirringurinn og spekingurinn, 
góðmennið og glæpamaðurinn, 
flakkarinn og iðjumaðurinn. Nei, 
berið þið nú frá mér á spýtu. 

Ásv. — Ekkert er líklegra en það, 
þó enginn geti fært sönnur fyrir 


því, nema hann skilji hin hinztu rök. 

Kýminn — (Tekur höndunum um 
ennið). Svei mér ef mig snarsvimar 
ekki (riðar) yfir allri þessari speki. 

Ásv. — Ósköp er á mér! Þú ert 
náttúrlega dauðsoltinn. Og hér 
gaspra ég, í stað þess að gera þér 
eitthvað gott. 

Kýminn — (Tekur um kviðinn). 
Líklega gutlandi, glorhungraður. Og 
þetta veizt þú. Eftir þetta trúi ég 
hverju þínu orði. 

Ásv. — Farðu inn í kofann. Það 
er kaffikanna við eldinn, og þú 
finnur matarbita í koffortinu við 
dyrnar. 

Kýminn — Guð launi þér greið- 
ann — en hvað heitir maðurinn? 

Ásv. — Ég heiti Ásvaldur. Og þú? 

Kýminn — Það veit enginn og 
allra sízt ég. Ég er kallaður Kýminn, 
en það er bara uppnefni. 

Ásv. — Jæja, Kýminn minn, láttu 
nú ekki lengur dragast, að fá þér 
bita. 

Kýminn — (Snýr til dyranna). 
Ásvaldur — Ásvaldur. (Fer inn í 
kofann). 

Ásv. — (Horfir eftir honum). Nei. 
Ég verð að sjá um að maðurinn fái 
í sig. (Fer inn í kofann). 

(Sveinn og Björg fátæklega og 
létt-klædd koma inn frá vinstri. 
Hlusta). 

Sveinn — Heyrir þú klukkurnar, 
Björg? Ekki heyri ég neitt. 

Björg — Nei, ekki eitt einasta 
dingaling. 

Sveinn — Við finnum aldrei 
bölvaðar beljurnar í þetta sinn. 

Björg — Gott! Þá losna ég við 
mjaltir í kvöld. 

Sveinn — Þetta er annars leiða 



10 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


lífið. Reka kýr, sækja kýr, elta kýr, 
hirða kýr. — 

Björg — Mjólka kýr. — 

Sveinn — Kýr, kýr, kýr að eilífu. 

Björg — Amen. 

Sveinn — Amen. 

Björg — (Skellihlær). Já, er það 
ekki gaman? Og þetta kallar þú 
leiðinlegt líf. 

Sveinn — Ég finn þetta ekkert 
hlátursefni. 

Björg — (Gripin hlátri svo hún 
skilst varla). Kýr — kýr — kýr — 
að eilífu — ei-ei-lífu — Amen. 

Sveinn — Þú hlærð og hlærð, og 
það stundum þegar mér er mest 
gramt í geði. 

Björg — Ég hlæ þegar við erum 
tvö ein. Það er svo gaman. — 

Sveinn — Gaman að hlæja að 
mér. 

Björg — Ég hlæ ekki að þér. Ég 
veit ekki að hverju ég hlæ. 

Sveinn — Þá ertu auli. Þú ert 
auli, leitar að kúm, sem þú vildir 
helzt aldrei finna og hlærð svo að 
öllu saman. 

Björg — Þarna kemur það, 
(Hlær). 

Sveinn — Hvað nú? 

Björg — Þetta sem ég hlæ að. 

Sveinn — Þú hlærð að vitleys- 
unni í sjálfri þér. 

Björg — Þá er ég líka vitur. 

Sveinn — (Hristir höfuðið). Við 
megum ekki slæpast hér lengur, 
heldur reyna að hafa upp á beljun- 
um. 

Björg — Og villast kannski. 

Sveinn — Nú, þá það. 

Björg — Væri annars ekki gaman, 
að villast svolítið — og fara á flakk, 
eins og hann Kýminn? 


Sveinn — Ekki væri það betra 
en leita að kúm. 

Björg — Jæja. Hvernig væri þá, 
að byggja sér kofa í skóginum, eins 
og hann Ásvaldur? 

Sveinn — Nei. Það er af og frá. 
Heldur vil ég leita. — 

Ásv. — (Kemur út úr kofanum). 
Komið þið blessuð. 

Björg og Sveinn — Komdu sæll, 
Ásvaldur. 

Ásv. — Hvað eruð þið að fara? 

Björg — Við vitum það ekki. Veit 
nokkur hvert hann er að fara? 

Sveinn — Gengdu henni ekki. 
Hún hlær eins og fífl og segist 
vilja villast og fara á flæking. Við 
erum að leita að kúnum og finnum 
þær ekki. Ekki vænti ég að þú hafir 
orðið þeirra var? 

Ásv. — Nei. Því miður ekki. 

Björg — Gott! Þá getum við farið 
að villast. 

Sveinn — Svona lætur hún alltaf, 
eins og bjáni. 

Ásv. — Hafið þið athugað veg- 
vísinn minn? 

Sveinn — Ég kannast vel við 
hann, en ekki vísar hann okkur á 
kýrnar. 

Björg — Þá skulum við fara eftir 
honum. 

Sveinn — Og villast í leitinni! Þú 
ert söm við þig. 

Ásv. — Þeir leita bezt sem villast 
mest. 

Björg — Þetta hefi ég altaf sagt. 
Við skulum bara villast og hætta 
að hugsa um beljurnar. Þá erum við 
hárviss, að finna þær. 

Sveinn — Þið eruð búin að rugla 
mig svo, að ég verð að fara eftir 
vegvísinum. 



KROSSGÖTUR 


11 


Ásv. — Hann mun ekki svíkja 

þig- 

Sveinn — En hann vísar í fjórar 
áttir. 

Björg — í allar áttir. 

Ásv. — Alveg rétt, Björg; því 
æskunni eru allir vegir færir. 

Björg — Er þetta satt? 

Ásv. — Dagsatt, sé hún í leit. 

Björg — Kúaleit? 

Ásv. — Það gildir einu hvers 
leitað er. 

Sveinn — Þá er bezt að halda 
kúaleitinni áfram. Henni er ég van- 
astur. En hver leiðin er greiðust 
héðan? 

Ásv. — Leiðin til glaums og gleði. 
Á henni villist enginn. 

Sveinn — Eigum við þá að taka 
hana? 

Björg — Ekki ég. Ég vil villast. 

Ásv. — Þá leið fer allur fjöldinn, 
því hún er breið og greiðfærust. En 
þú einn verður að finna fótum þín- 
um forráð. 

Sveinn — Ekki vil ég fara leið 
fjöldans. 

Björg — Hæ, gaman! Sveinn vill 
villast eins og ég. (Hlær). 

Kýminn — (Æstur. Hendist út úr 
kofanum, með brauðsneið í annari 
hendi en ketbita í hinni, og fullan 
munninn). Æ, góði Ásvaldur, mér 
varð sú béuð skyssa á — 

Ásv. — Kærðu þig kollóttan. 
Láttu í þig matinn og svo getur þú 
talað við mig. 

Kýminn — Ég missti alt kaffið 
ofan í koffortið og eyðilagði sykrið 
og guð veit hvað fleira. 

Björg —- Þarna sér þú það, Sveinn. 
Allir hlutir villast, auk heldur 
blessað kaffið. 


Sveinn — Ég ætti líklega að taka 
stefnuna til vegs og valda. 

Kýminn — Allar götur liggja til 
Rómu. 

Björg — Þá flýtur dýsætt kaffið 
þangað. Ég vildi, að ég væri orðin 
að þessari Rómu. 

Kýminn — (Nálgast Björgu). Þú 
ert stúlka eftir mínu skapi. Getur 
hent gaman að mótlætinu. (Ás- 
valdur og Sveinn afsíðis talast við 
hljóðlega). 

Björg — Mótlæti? Segðu mér 
hvað það er, svo ég geti hlegið að 
því. 

Kýminn — Stundum köllum við 
það sorg, þó það sé nú eiginlega 
gleði. 

Björg — Það skil ég ekki. 

Kýminn — Það er lífið — sem 
enginn skilur. 

Björg — Lífið? Er það ekki þetta, 
sem kemur mér altaf til að hlæja? 

Kýminn — Jú, jú. Og þá er alt 
gott. 

Sveinn — (Kallar). Ég er að leggja 
upp til vits og vilja, Björg, ætlarðu 
að koma með mér? 

Björg — (Til Kýmins). Hvert 
liggur sú leið? 

Kýminn — í allar áttir. 

Björg — (Hlær — kallar). Nei, 
Sveinn, þangað vil ég ekki villast. 
Þú ert vís til að finna kýrnar. 

Sveinn — Þú ræður því. — Verið 
sæl. (Fer). 

Ásv., Björg og Kýminn — Far vel. 

Björg — (Horfir á eftir Sveini). — 
Hvert fer hann? 

Kýminn — í allar áttir, auðvitað. 

Björg — Hann fer æfinlega í allar 
áttir. Þess vegna er hann svo 



12 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


skemtilegur. En því skildi hann mig 
eftir? 

Ásv. — Þið mætist aftur. 

Kýminn — Farðu sjálf í allar áttir, 
og þá hljótið þið að finnast. Allar 
götur liggja til Rómu. 

Björg — (Hlær). Þú ert líka 
skemtilegur. En ég þarf að ná í 
hann Svein. (Lítur spurnaraugum 
til Ásvaldar). Verið sælir. (Fer göt- 
una sem vegvísirinn bendir eftir til 
hjálpar bágstöddum). 

Ásv. og Kýminn — Far vel og 
góða ferð. 

Ásv. — Góð stúlka. 

Kýminn — Kát og greind. 

Ásv. — Já, víst er hún gáfuð. Hún 
ætlar sér að leita gæfunnar í eymd 
annara. 

Kýminn — Eins og stórveldi og 
iðnhöldar? 

Ásv. — Nei, Kýminn minn, þú 
veizt betur. 

Kýminn — Ég þarf ekki lengur 
að vita annað en það sem þú veizt. 

Ásv. — Hvernig heimfærir þú 
það? 

Kýminn — Þú mótmælir ekki því, 
sem aðrir segja, og sannfærir þá þó. 

Ásv. — Hver maður verður að 
láta sannfærast af sjálfum sér; og 
svo er með alt sem lifir. 

Kýminn — Til dæmis kóngar og 
köngulær? 

Ásv. — Já, og þú mátt bæta jurt- 
unum við. Ekki sækja þær sann- 
færing sína til annara. 

Kýminn — Nú gengur alveg fram 
af mér. Ég eins og kóngur, eins og 
könguló, eins og njóli, eins og •— 
en hvert ætti ég að fara? 

Ásv. — Fara? Hefir þú ekki þegar 
farið veg allrar veraldar? 


Kýminn — En þessi vegvísir þinn? 
Er hann mér gagnslaus? 

Ásv. — Hann bendir bara á, að 
hér eru vegamót. Og jafnvíðförull 
maður og þú ert, ætti að vita, að 
þú ert á vegamótum, hvar og hve- 
nær sem þú staldrar við. 

Kýminn — Þá er þýðingarlaust 
fyrir mig, að ferðast lengra. Æ, má 
ég ekki setjast hér að, hjá þér í 
kofanum? Ég get legið á gólfinu. 

Ásv. — Jú, blessaður vertu. Þú 
getur dorgað silung undir fossinum, 
prangað út jólatrjám í þorpinu og 
keypt okkur smávegis, sem við 
þörfnumst með. En mest er um vert, 
að þú vísir þeim til vegar, sem hér 
fara um, ef ég gefst upp. 

Kýminn — Jú, jú. — Nei, nei. Ég 
get veitt og flækst inn í þorpið og 
prangað þar og prúttað; en að 
standa hér og vísa þeim, sem viltir 
eru, í allar áttir — það er ekki fyrir 
mig og mína líka. 

Ásv. — Þú þarft ekki að mæla 
orð, aðeins benda þeim á vegvísinn. 

Kýminn — Það væri nú alt gott 
og blessað, væri ég eins gerður og 
þú. En þó ég þyldi upp alla speki 
og allan vísdóm þessa heims og 
annars og benti í allar áttir, hefði 
enginn gagn af því. 

Ásv. — Hvernig veiztu það fyrr 
en á reynir? 

Kýminn — Nú, ég er bara flakk- 
ari, en þú ert Ásvaldur. 

Ásv. — Og kóngurinn er jafn 
köngulónni. (Verður litið út í skóg- 
inn til vinstri). — En þarna koma 
tveir herramenn. 

Kýminn — Ætli þeir séu líka að 
villast? 




KROSSGÖTUR 


13 


Ásv. — Já, það getur þú reitt 
þig á. 

Kýminn — Og þú vísar þeim leið? 

Ásv. — Ég get bent þeim á veg- 
vísinn. 

Kýminn — Og svo leggja þeir 
upp — í allar áttir. 

Ásv. — Ekki á ég von á því. 
Herramaðurinn stefnir ætíð í eina 
átt. Þess vegna er hann herramaður. 
Hann veit ekki að áttirnar eru fleiri 
en ein, veit ekki að hann er að 
villast eins og hinir. Hann heldur 
sömu stefnu hvað sem tautar. 

Kýminn — Þá hefi ég verið herra- 
maður alla mína æfi, grunaði aldrei 
að ég væri að villast. 

Ásv. — Ættir þú þá ekki að halda 
flakkinu áfram? 

Kýminn — Nei, Ásvaldur, að vera 
herramaður er ekkert sældarbrauð. 

(Auðunn og Steinn koma frá 
vinstri — móðir og sveittir). 

Auðunn — Við erum víst búnir 
að þramma heila mílu gegnum 
kargaskóg. 

Steinn — Já, ekki keyrir neinn 
hingað í bíl. En það er gróðavon í 
svona stórfeldum skógi. (Til Kýmins 
og Ásv.) Hvað eruð þið að flækjast 
hér? 

Kýminn — Flækjast! Við eigum 
heima hér í kofanum, og ættum að 
leggja þessa spurning fyrir ykkur, 
sem álpist hingað líklega í einhverju 
menningaróráði. 

Ásv. — Hér hefi ég átt heima 
meirihluta æfinnar. Rölti inn í 
þorpið mánaðarlega og geng upp að 
fossinum á hverjum morgni. 

Auðunn — Er hann langt héðan? 

Ásv. — Það er misjafnt. Tæp hálf- 
tíma ganga þegar vorið hvíslar 


kjarki í alt sem lifir og morgunroð- 
inn lýsir upp hug og hjarta og 
fuglarnir syngja. — 

Steinn — Getur hvorugur ykkar 
talað orð af viti? Hvað er langt upp 
að fossinum og hvernig kemst 
maður þangað? 

Kýminn — Gangandi, herrar mín- 
ir. Bara gangandi. 

Ásv. — Þegar fuglarnir eru 
flognir og haustvindarnir slíta síð- 
ustu laufin af greinum trjánna. — 

Auðunn — Hvað langt? sagði ég. 

Ásv. — Eins og sjálft lífið fjari út 
með liðnu sumri. — 

Steinn — Hvað langt!? 

Ásv. — Þá er það býsna spölur. 

Auðunn — (Hristir höfuðið). 
Þekkir þú fossinn? 

Ásv. — Nei. Fossinn er vinur 
minn. 

Auðunn — (Við Stein) Hann er 
geggjaður. 

Steinn — Þeir eru báðir bilaðir á 
sönsum. 

Steinn — (Til Ásvaldar). Þú getur 
þó vísað okkur veginn upp að foss- 
inum. Við þurfum að yfirlíta hann. 

Ásv. — (Bendir á vegvísinn). 
Þarna eru þær einu áttir sem ég 
kann. 

(Auðunn og Steinn horfa vand- 
ræðalega hvor á annan). 

Auðunn — Þú mundir ekki vilja 
ganga með okkur upp að fossinum? 

Steinn — Við skulum borga þér 
vel fyrir ómakið. 

Ásv. — Jú, það er svo sem meir 
en velkomið. En þið virðist þreyttir 
og göngumóðir og ef til vill svangir. 
Viljið þið ekki tylla ykkur niður í 
kofanum mínum og þiggja matar- 
bita? 



14 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Steinn og Auðunn — Nei, nei. 
Þakka þér fyrir. 

Auðunn — ViS höfum engan tíma 
til þess. 

Steinn — Nei, en fossinn verðum 
við að skoða, hæð hans og vatns- 
magn, gera lauslega áætlun um afl 
hans. 

Auðunn — Hversu mikla orku má 
vinna úr honum, væri hann beizl- 
aður? 

Kýminn — Ef hugmyndin er, að 
leggja við þann gamla og stíga á 
bak, þurfa herrarnir aldrei framar 
að spyrja til vegar. 

Steinn — (Til Ásvaldar). Ég vona 
að þú skiljir að það er hæð fossins 
og vatnsmagn, sem — 

Ásv. — Já. Hann er svo hár, að 
þegar sólin skín, getur hann seilst 
upp í himininn eftir heilum friðar- 
boga, sem skaparinn beygir að fót- 
um hans; svo breiður, að þegar mað- 
ur situr á bakkanum og gerir sér 
grein fyrir því undra afli, sem um 
aldaraðir hefir steypst fram af berg- 
brúninni, finnur hann sárt til, 
hversu smávægilegt og skammvinnt 
er starf vesalings litla hjartans, sem 
flöktir í brjósti hans um fáeina 
áratugi. (Herramennirnir taka ofan 
hattana og þurka af sér svitann). 
Og svo er vatnsmagnið mikið, að 
væri ekki yfirborð þess truflað af 
straumþunganum, mundi það spegla 
allan himininn í djúpi sínu. 

Kýminn — Og sól, tungl og ellefu 
stjörnur. 

Auðunn — Við höfum eytt nógum 
tíma í að hlusta á þetta bölvað röfl í 
ykkur. (Til Ásvaldar). Ætlar þú að 
fylgja okkur að fossinum, eða ekki? 

Ásv. — Sjálfsagt. (Til Kýmins). 


Þú bíður hérna og vísar veg þeim, 
sem viltir eru. (Fer út til hægri. 
Steinn og Auðunn eftir honum). 

Kýminn — (Hringgengur vegvís- 
inn). Ég orðinn leiðsögumaður. 
Jæja. Mér ætti að takast, að sanna 
máltækið, „þegar blindur leiðir 
blindan, falla báðir í sömu gröf“. 

Dísa — (Kemur frá hægri — vel- 
búin, frísk og fjörleg). Við hvern 
ertu að tala? 

Kýminn — Við sjálfan mig auð- 
vitað. Sérðu mig ekki? 

Dísa — (Hlær). Þú ert skrítinn 
náungi. Og til hvers ertu að hring- 
sóla kring um staurinn þann arna? 

Kýminn — Til þess að ná áttun- 
um. Sérðu ekki, að þetta er veg- 
vísir, eða ertu blind? 

Dísa — Nei, ekki blind, en ramm- 
vilt. 

Kýminn — Þú ættir að sitja 
heima, á botninum, og bíða eftir 
mannsefninu. 

Dísa — Þeim þætti æfi minnar er 
lokið. Hann sveik mig, bölvaður — 
eftir alla kossana og fagurmælin. 
Svo ég kvaddi kóng og prest og 
ætla að fara mína leið. 

Kýminn — Ef þú veizt hvert þú 
ætlar, ertu ekki vilt. 

Dísa — Ég vildi helzt fara í allar 
áttir. 

Kýminn — Alveg rétt af þér. 
Allar götur liggja til Rómu. 

Dísa — Ég vil komast í glaum og 
gleðskap, þar sem engin svik er 
að finna og enga eftirsjá. 

Kýminn — Nú, því ekki að leggja 
bara upp í allar áttir? 

Dísa — Æ, ósköp ertu vitlaus! 
Ég kemst ekki nema eina vissa leið 
í einu. Og sé þessi staur vegvísir, 




KROSSGÖTUR 


15 


ætti hann, að benda í áttina til 
gleðinnar. 

Kýminn — (Afsíðis). Nú vildi ég, 
að Ásvaldur væri kominn. (Bendir 
Dísu á vegvísinn og reynir að stæla 
látbragð Ásvaldar). — 

Dísa — (Eftir að athuga vegvís- 
inn — glöð í bragði). Já, þarna 
stendur það. Til glaums og gleði. 
Því bentir þú mér ekki á þetta 
strax? 

Kýminn — Allar götur liggja til 
Rómu. 

Dísa — Mig varðar ekkert um 
þessa Rómu. Er leiðin greið til 
glaums og gleði? 

Kýminn — Ásvaldur segir, að 
þangað liggi breiðasti og greiðasti 
vegurinn. 

Dísa — Hæ, gaman! — (Trallar og 
dansar út. Rödd hennar heyrist í 
skóginum þar til tjaldið er fallið). 

Kýminn — Því kom hann Ás- 
valdur mér í þessa klípu? Alt árans 
herrunum að kenna. 

— Tjaldið. 

ANNAR ÞÁTTUR 

Árum síðar. Leiksvið sama, nema 
hvað stórskógurinn í baksýn er 
gisnari. Ásvaldur situr inni fyrir 
opnum glugganum og les í bók, 
þreytulegur og hæruskotinn. Letrið 
á vegvísinum er máð svo varla má 
greina stafina. 

Kýminn — (Sagar eldivið aftar- 
lega hægra megin. — Þurrkar af sér 
svitann). Heyrðu Ásvaldur, gætirðu 
ekki setið hérna úti og sagt bjálfun- 
um, sem villast hingað, til vegar? 

Ásv. — Nei, ég treysti mér ekki til 
þess, ég á svo bágt með að hreyfa 
mig. 


Kýminn — Já, eins og ég hefi altaf 
sagt. Þú ert vafalaust beinbrotinn. 

Ásv. — Ég er eitthvað illa lam- 
aður. 

Kýminn — Mér hefði þótt það 
bjánaskapur af mér, að bisa við, að 
draga trédrumb úr fossinum. 

Ásv. — Ég mátti til. Tréð rak 
brotinn endann út í fossbrúnina. Það 
var eins og flís í auga. 

Kýminn — Fossinn sér um sig, en 
fólkið ekki, fái það ekki leiðsögn 
þína. 

Ásv. — Hér verður engum lengur 
vísað til vegar. 

Kýminn — Nú fyrst þarfnast þeir 
hér leiðbeiningar, sem villast 
hingað. 

Ásv. — Síðan akbrautin var lögð 
og pappírsgerðin hafin, villist hér 
enginn lengur. Þeir Auðunn og 
Steinn hafa gert staðinn heims- 
frægan, og um leið ausið upp millj- 
ónum á fyrirtækinu. Og þar sem 
auður og frægð leggjast á eitt, villist 
enginn. — 

Kýminn — Eða er sér þess ekki 
meðvitandi. 

Ásv. — Sem er, ef til vill, eitt og 
hið sama. 

Kýminn — (Hlustar, horfir út til 
vinstri). Mér heyrðist bifreið stanza 
úti á veginum. 

Ásv. — Enginn villist í bifreið. 

Kýminn — Þarna kemur þá eitt 
útmetið og uppáfært kærustupar. 

Ásv. — Ekki þarfnast þau leið- 
beiningar (lokar glugganum). 

Kýminn — Hver getur sagt um 
það? (Dregur sig í hlé. — Jón, vel- 
búið snyrtimenni og Dísa, máluð og 
skrautklædd, koma frá vinstri). 

Jón — Hérna var það, Dísa, sem 



16 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


einbúinn þóttist vísa fólki til vegar. 
En, auðvitað, tók ég ekki mark á 
því, sem hann sagði, og fór mína 
leið. 

Dísa — Eins var það með mig. Ég 
staldraði hér við, til að ná áttunum. 
Einhver aulabárður stóð hér við 
staurinn og þóttist vísa viltum til 
vegar, með því að benda á hann. En 
ekki var það aulabárðurinn, heldur 
ég sjálf, sem valdi veginn til glaums 
og gleði. Síðan eru liðin fleiri ár, 
en hér var það, sem lán mitt hófst. 

Jón — Dag skal að kvöldi lofa, 
Dísa mín. Ertu nú alveg viss um, að 
þú sért lánsöm? 

Dísa — Já, meðan ég er viss um 
ást þína. (Sér Kýminn, gengur til 
hans og réttir fram höndina). Æ, 
komdu nú sæll, karlfauskur, og takk 
fyrir síðast. 

Kýminn — (Réttir henni feimnis- 
lega fingurna). Sæl, frú mín. 

Dísa — Þekkir þú mig ekki? 
Manstu ekki eftir stelpugapanum, 
sem þú þóttist eitt sinn segja hér til 
vegar? (Til Jóns). Þarna er aula- 
bárðurinn. 

Jón — Vitleysa! Þetta er hann 
Kýminn. Hann kendi mér að græða 
fé. 

Kýminn — Æ, er þá ekki Jónsi 
kominn. (Athugar Jón frá hvirfli til 
ilja og heilsar honum með handa- 
bandi. — (Til Dísu). Nú, það hefir 
heldur en rætzt úr stráknum. — 
Ertu kannske orðinn herramaður, 
Jónsi? 

Jón — (Þurlega). Hvar er hann 
Ásvaldur? 

Kýminn — Ekki kendi hann þér 
að græða peninga. 

Dísa — Hver er þessi Ásvaldur? 


Jón — Hann benti mér á veg- 
vísinn. 

Dísa — Þess vegna fórum við sína 
leiðina hvort. 

Kýminn — Og þess vegna bar 
fundum ykkar saman; því allar 
götur liggja til Rómu. 

Jón — Skítt með Rómu. Hvar er 
Ásvaldur? 

Kýminn — Heima hjá sér, hérna í 
kofanum. 

Jón — Segðu honum, að koma út 
og tala við mig. 

Kýminn — Hann kemst hvergi. 
Hann er farlama maður. Gerið svo 
vel og gangið í bæinn. (Færir sig 
nær dyrunum). 

Dísa — Nei, takk! Inn í þetta 
hreysi fer ég ekki. (Lítur á arm- 
úrið). Svo höfum við engan tíma 
til að slóra hér lengur. Segðu karl- 
inum að koma út. 

Kýminn — Ég get reynt það. (Fer 
inn í kofann). 

Disa — Hvaða erindi áttu við 
þennan einbúabjálfa? Ekki sækir þú 
gróðavit til hans? 

Jón — Hver veit? 

Dísa — (Hlær). Hann, sem ekkert 
á nema þetta kofaræksni, og helzt 
enn á því, af því að hann var nógu 
vitlaus til að byggja það, þar sem 
skógurinn er til einskis nýtur, þó 
umhverfis þennan stað, á margra 
mílna svæði, væri skógur, sem reyn- 
ist hrein og bein auðsuppspretta. 

Jón — Og þú ert viss um, að auð- 
urinn sé það eina, sem er eftir- 
sóknarvert. 

Dísa — Já, það eina einasta! 

Jón — Mér þykir vænt um, að 
þú lítur svo á lífið. 



KROSSGÖTUR 


17 


Dísa — Eins og ég hafi farið dult 
með þá skoðun fram að þessu. 

Jón — Nei, ekki það. En mér 
kemur sérstaklega vel, að þú stað- 
festir nú með orðum þínum, það 
sem ég hefi altaf vitað. 

Dísa — (Hlær). Ég skal leggja eið 
að því, sé þér nokkur þægð í því. 
(Virðir Jón fyrir sér). En hvers 
vegna krefst þú staðfestingar? 

Jón — Vegna þess, að auður er 
það eina, sem ég get veitt þér. 

Dísa —■ Annars þarf ég ekki með. 

Jón — Þú ert altaf jafn skynsöm, 
og nú kemur það sér vel; því hér 
skiljum við. 

Dísa — Skiljum! (Hlær). Þú ert 
svo mikill alvörumaður, að þú ættir 
aldrei að slá upp á spaug. 

Jón — Mér er líka þetta full al- 
vara. Við stöndum hér aftur á kross- 
götum — eins og fyrr. Þá fórum við 
héðan sína leiðina hvort. 

Dísa — Einmitt til að hittast aftur. 

Jón — Eftir að skilja hér, megum 
við ekki finnast aftur. 

Dísa — Ertu genginn af vitinu? 
Þú lofaðir mér — 

Jón — Ég lofaði þér, að sjá um, 
að þig skorti aldrei neitt. Það ætla 
ég mér að enda. Betur get ég ekki 
gert. 

Dísa — Þú getur skilið við kon- 
una og gifst mér. Þú ert stórríkur 
og getur alt — hefir öll völdin. 

Jón — Eins og stendur, er ég auð- 
ugur, en ræð ekki neinu. Þess vegna 
þarf ég að finna Ásvald að máli. 

Dísa — Þú ert áreiðanlega ruglað- 
ur, ef þú ætlar að sækja hingað eitt- 
hvað meira en auðurinn getur veitt 
þér. 

Jón — Svo ég segi þér eins og er, 


Dísa, ræð ég engu. Auðunn hefir öll 
völdin. 

Dísa — Á ég að trúa því að þú 
sért mannleysa? 

Jón — Það var að þínu ráði, að ég 
giftist dóttur Auðuns. Á þann hátt 
varð ég auðugur. Allslaus gat ég 
ekki notið hæfileika minna, en í 
félagi við þá, Stein og Auðun, urðu 
mér allir vegir færir á sviði fjár- 
málanna. 

Dísa — Og nú áttu ekki annað 
eftir en losast við konuna, sem varla 
mun kæra sig um að þú eigir okkur 
báðar. 

Jón — Nei, skilnað mundi hún 
veita mér; en losaðist ég við hana, 
eins og þú kallar það, mundi ég 
losast við fleira. 

Dísa — Til dæmis? 

Jón — Mannorð mitt og sjálfs- 
virðing, sé það til. 

Dísa — Þetta er fyrirsláttur. Þú 
vilt losast við mig. 

Jón — Það yrði mér hægðarleikur, 
þegar ég væri orðinn öreigi. 

Dísa — Hvers konar vitleysa er 
þetta? 

Jón — Auðunn gamli er skarpari 
en ég, og hann hefir ráðið ráðum 
fyrir mér, og er nú svo komið, að 
með því að stinga niður penna, gæti 
hann flegið mig inn að skyrtunni. 
Hann ann dóttur sinni og veit henni 
þykir vænt um mig, og mundi 
einskis svífast, þar sem ímynduð 
hamingja hennar og sæmd eiga í 
hlut. 

Dísa — Þetta er bölvuð mein- 
loka — nema þú sért heimskingi 
og rola. 

Jón — (Hlustar. Bifreið heyrist 
koma og stanza úti á veginum). 



18 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Þey! — Nú eru þeir komnir — 
Steinn og Auðunn. í guðs bænum 
láttu þá ekki sjá þig hér með mér. 

Dísa — Svo þú skammast þín 
fyrir, að sjást með mér. 

Jón — Nei, nei. En sæi Auðunn 
okkur hér tvö ein, væri hann vís til 
að skammta mér inntektir mínar úr 
hnefa, og þá yrði lítið, sem ég gæti 
látið af hendi rakna við þig. 

Dísa — Eitthvað mun satt í því, 
annað eins ómenni og þú ert. En 
hvort sem Auðunn skamtar smátt 
eða stórt; skaltu ekki komast af með 
að afskifta mig. 

Jón — Það ætla ég mér heldur 
aldrei að gera. 

Dísa — (Hlær). Á ætlanir þínar 
reiði ég mig ekki, heldur óttann og 
og lydduskapinn; því ekki hefir þú 
minni ótta af mér en húsbónda 
þínum. 

Jón — Ég geri hvað ég get fyrir 
þig, Dísa, en það verður lítið, finni 
Auðunn þig hér. 

Dísa — Og þess vegna skiljum við 
í þetta sinn. 

Jón — Fyrir fult og alt. 

Dísa — Það verður nú undir því 
komið, hvernig þetta síðasta loforð 
þitt reynist. Svíkir þú mig í annað 
sinn, skaltu eiga mig á fæti. (Fer 
veginn til glaums og gleði. — Jón 
gengur að dyrunum. í því koma þeir 
Steinn og Auðunn. Jón sér þá og 
snýr við). 

Auðunn — Við sáum bifreiðina 
þína úti við veginn, og bjuggumst 
við að þú værir að slóra hér, eins og 
oftar. (Lítur um). Það er ekki að 
furða þó þér sé annt um þetta 
bölvað bæli. Eða hitt þó heldur. 

(Kýminn kemur í dyrnar og sezt 


á þröskuldinn. Hefir brauðsneið í 
annari hendi og tinskál í hinni. 
Hlustar og étur). 

Steinn — Það er afráðið, að 
hreinsa þennan óræktar blett, og 
leggja veginn hér í gegn, í stað þess, 
að gera krók á sig, eins og nú 
hagar til. 

Jón — Fæ ég þá ekki ráðið því, 
að kofinn megi standa í friði? Þetta 
er það eina, sem ég hefi látið eftir 
tilfinningum mínum síðan ég gerð- 
ist starfs- og félagsmaður ykkar. 
Undir minni umsjón var pappírs- 
gerðin reist, skógurinn ruddur, 
fossinn beizlaður. Alt þetta tókst 
eins vel eða betur en á var ætlað. 
Finst ykkur þá ósanngjarnt, að láta 
það eftir mér, að lofa kofanum og 
nokkrum trjám, sem lítils virði eru, 
að standa? 

Auðunn — Ekki ef nokkurt vit 
væri í því. 

Steinn — Það er prinsípið, sem 
hér kemur til greina. 

Auðunn — Það er einmitt það. 
Prinsípið. 

Jón — Hvaða prinsíp? 

Steinn — Prinsípið, jú, er að taka 
öll ráð af tilfinningunum, þegar um 
bissnes er að ræða. 

Jón — En ég þykist hafa lært það 
eitt með öðru af ykkur, að leika 
stundum á tilfinningar annara, til 
að komast að góðum samningum. 

Auðunn — Jú, það er alt annað 
mál. 

Jón — Ekki í þetta skifti. 

Steinn — Ekki það? 

Auðunn — Hvað hefirðu í huga? 

Jón — Það sama og þið, að hafa 
eitthvað upp úr þessum bletti. Hér 
hefir undarlegur einbúi haldist við, 



KROSSGÖTUR 


19 


enginn veit hvað lengi, í húskofa, 
sem er einn í sinni röð. Eins og allir 
sjá, er ekkert sérstakt hér, sem tal- 
ist getur aðlaðandi, þó hafa fleiri 
slæðst hingað en á nokkurn annan 
stað á öllu því landflæmi, sem félag 
okkar hefir náð umráðum yfir. Og 
fyrst nú afráðið er, að reisa túrista 
bústaði hér skamt frá, gæti þetta 
komið til með að verða sögustaður. 

Steinn — Og auglýsa hann vel — 

Auðunn — Þetta er ekki svo galið 
hjá Jóni. 

Steinn — Túristar ku vera ákaf- 
lega gefnir fyrir sögustaði. 

Auðunn — Vitaskuld mundi nokk- 
ur kostnaður ganga í auglýsingar. 
Svo væri sjálfsagt að ræsta hér eitt- 
hvað til, en þetta gæti alt borgað 
sig með tímanum. 

Jón — Eigi þetta að teljast sögu- 
staður, verður bezt, að breyta hér 
engu. Tíminn gerir nóg í þeim efn- 
um. Kostbærum auglýsingum er ég 
einnig mótfallinn. Eins og ég segi, 
hafa margir komið hingað, meira að 
segja, vilst hingað, og þeim má 
treysta til að vekja orðasveim, sem 
líklegri væri til að vekja forvitni 
ferðamanna en auglýsingaskrum. 

Steinn — Með öðrum orðum, hér 
getur verið um gróðaveg að ræða, 
sem ekki kostar okkur blóðugt 
sent. 

Auðunn — Að minsta kosti, mætti 
reyna þetta, og okkur að kostnaðar- 
lausu. 

Steinn — Margar tillögur Jóns 
hafa reynst vel grundaðar. 

Jón — Þakka þér fyrir góð orð, 
Steinn. 

Auðunn — Við sláum því föstu, 


að þetta sé sögustaður. (Jón, Auðunn 
og Steinn fara út til vinstri). 

Kýminn — (Stendur upp). Heyrð- 
ir þú til þeirra, Ásvaldur? 

Ásv. — Ekki vel. Opnaðu glugg- 
ann fyrir mig. 

Kýminn — (Opnar gluggann). 
Jónsi stóð sig vel þó hann sé orðinn 
hálfgerður herramaður. 

Ásv. — Þessi Jón er góður piltur. 

Kýminn — Ekki er það nú víst. 
Mér skildist gróðavon hans ráða því, 
að við yrðum ekki flæmdir héðan, 
en ekki góðmennskan. 

Ásv. — Við höfum enga ástæðu 
til að ætla Jóni annað en það sem 
gott er. Allir menn eru góðir. 

Kýminn — Já, það má nú segja. 
Til dæmis þeir Steinn og Auðunn 
og Jón með þeim. Þeir lögðu við 
fossinn og gerðu úr honum húðar- 
klár, og eru á góðum vegi, að upp- 
ræta allan skóginn á stóru land- 
flæmi. 

Ásv. — Til þess hafa þeir löglegt 
leyfi. 

Kýminn — En ég hélt að guð 
hefði skapað skóginn og fossinn, og 
varla trúi ég því, að herramennirnir 
hafi gert það ómak á sig, að finna 
hann að máli. Og í hina áttina munu 
þeir leita hvort sem þeir nota foss- 
inn til aksturs eða reiðar. Nei, góðir 
eru þeir ekki, herrarnir. 

Ásv. — En þá standa þeir til bóta, 
og batnandi manni er bezt að lifa. 

Kýminn — Vitaskuld stendur alt 
sem ilt er til bóta. 

Ásv. — Á því lifir vonin og án 
hennar væri ekki líft í þessum heim. 

Kýminn — Alt er þetta skýrt og 
skiljanlegt. Vonin er góð og þrífst 
á hinu illa. Ergó — (Hlustar eftir 



20 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


bifreið, sem heyrist stanza). Einn 
djöflavagninn enn. Ég held þetta 
túrista-aðstreymi, sem herrarnir eru 
að setja í gang, sé þegar byrjað . . . 
Og nú er það kærustupar. (Fer inn í 
kofann og lokar glugganum. Sveinn 
og Björg koma frá vinstri. Litast 
um). 

Sveinn — Hérna var það, Björg. 

Björg — Já, ég man vel, þegar ég 
fór héðan eftir leiðbeining ein- 
búans. ■— 

Sveinn — Og þessa vegvísis. En 
ertu viss um, að þú hefðir ekki farið 
þína leið hvort sem var? 

Björg — Getur vel verið. Ef til 
vill fær enginn vísað öðrum til 
vegar, nema rétt í svipinn. 

Sveinn — Eigum við ekki að 
drepa á dyr? (Bankar á kofa- 
hurðina). 

Kýminn — (opnar). Hvað er nú? 

Björg — Komdu sæll. 

Kýminn — (Kemur út. Þurkar 
höndina á buxnaskálminni. Þau 
takast í höndur). Æ, komdu nú 
blessuð og sæl. (Til Sveins). Og þú 
sömuleiðis. (Þeir heilsast með 
handabandi). Hvernig var það, 
funduð þið beljurnar? 

Björg — (Hlær). Já, og ýmislegt 
fleira. 

Sveinn — Hvar er einbúinn? 

Kýminn — Hér er enginn einbúi. 
Nú á ég hér heima og er tvíbúi. 

Björg — Hver er þá hinn tví- 
búinn? 

Kýminn — Nú hver annar en 
hann Ásvaldur. 

Sveinn — Ég kom til að finna 
hann. Er hann heima? 

Kýminn — Því er nú ver. Hann 
er altaf heima. 


Sveinn — Má ég hafa tal af 
honum? 

Kýminn — Það tel ég víst. En 
hann kemst hvergi. Varð fyrir slysi 
og liggur fyrir. En ef þú vildir gera 
svo vel og ganga í bæinn. — 

Sveinn — Þakka þér fyrir. 

Björg — Já, við skulum sjá, 
hvernig Ásvaldi líður. 

Kýminn — (Opnar fyrir þeim). 
Gerið svo vel. (Þau fara inn. Kým- 
inn leggur aftur hurðina. Gengur 
að staurnum og athugar hann 
spekingslega. — Þögn þar til kofa- 
hurðin opnast). 

Björg — (Inni). í hamingju bæn- 
um farðu nú varlega, Sveinn. 
(Kemur út með kodda og rúmteppi 
og hagræðir því við vegvísinn). 
Farðu nú inn, Kýminn, og hjálpaðu 
honum Sveini. 

Kýminn — Er hann nú líka orð- 
inn farlama? 

Björg — Láttu nú einu sinni eins 
og þú hafir ofurlitla vitglóru. Þið 
verðið að hjálpast að því, að koma 
honum Ásvaldi út í sólskinið. 

Kýminn — Þetta er það sem ég 
hef altaf sagt. En að ég geri mér 
upp vit — (Fer inn). Varlega, 
Sveinki minn. Þetta er svoddan 
skar. 

Ásv. — (Inni). Hann Sveinn er 
mjúkhentur eins og móðir við barn. 

Björg — (Við dyrnar). Svona 
komið þið nú með hann. (Þau hjálp- 
ast að, að bera Ásvald út og leggja 
hann á teppið). 

Ásv. — Æ, hvað það er gott, að 
koma út undir bert loft — undir 
heiðan himinn. 

Kýminn — (Afsíðis). Sumir álíta 



KROSSGÖTUR 


21 


betra að búa uppi í himnum en 
liggja farlama undir honum. 

Björg — (Til Ásvaldar). Getur þú 
ekki setið uppi? 

Ásv. — Jú, ef ég má hvíla bakið 
við vegvísinn. 

Björg — (Hagræðir Ásv. þannig). 
Svona? Þolir þú að sitja svona? 

Ásv. — Já, nú líður mér vel. 
Loftið er svo hreint og skógarilmur- 
inn hressandi. Hér gæti ég orðið 
svangur. 

Kýminn — Hungur er sveitasæla, 
segir máltækið. Og ekkert gleddi 
mig meir en að þú gerðist glorhungr- 
aður, eftir alla föstuna. 

Ásv. — Ég hefi ekki fastað. Eng- 
inn fastar meðan hann hefir matar- 
lyst. 

Kýminn — (Ákafur). Má ég þá 
sækja þér bita? Ertu nú loksins að 
verða svangur? (Daufur í bragði). 
Eða ertu bara að gleðja mig með því 
að kvarta um sult? (Tekur viðbragð 
að dyrunum og dettur endilangur). 

Ásv. — Meiddirðu þig, Kýminn 
minn? 

Kýminn — (Liggur upp í loft). 
Ekki svo að ég komist ekki til 
Rómu. Þangað kemst maður graf- 
kyr og flötum beinum. (Rís á fætur). 
En hvað viltu að ég sæki þér að 
éta? 

Ásv. — Ekkert liggur á. 

Björg — Látið þið mig eina um 
það. (Til Kýmins). Sýndu mér mat- 
birgðirnar og svo skal ég veita á 
Ásvald. (Fer með Kýmni inn í 
kofann). 

Ásv. — Þetta er óþörf fyrirhöfn. 

Sveinn — Þú ættir að vita það 
manna bezt, að greiða fyrir öðrum 
er aldrei óþarfi. Er það ekki helzta 


ánægjan sem þetta líf okkar hefir 
á boðstólum? 

Ásv. — Ekki mótmæli ég því. En 
sé svo, gæti mannslífið verið ein 
óslitin ánægjustund. Svo margir 
eiga bágt. 

Sveinn — Það fer nú alt eftir því, 
hvernig menn eru gerðir. 

Ásv. — Eða eftir því, hversu 
vitrir þeir eru. 

Sveinn — Já, við erum misvitrir 
um margt. Til dæmis, sýnist mér 
lítið vit í, að þú liggir hér úti í 
skógi án þess að leita þér lækningar. 

Ásv. — Ég er að hressast; og í 
skóginum býr ódauðleikinn. 

Sveinn — Við Björg tökum þig 
með okkur og flytjum þig á sjúkra- 
húsið. 

Ásv. — Trjánum einum er gefið 
skilyrði til þess að lifa í það óendan- 
lega. 

Sveinn — En þú ert ekki tré. Og 
þó þú værir það, mundir þú ekki 
lifa af annað eins slys og þú varðst 
fyrir. Og þó þau séu ekki háð lögum 
ellinnar þurfa þau læknis með ekki 
síður en menn og skepnur. 

Ásv. — Hér er lífsvonin sterkust, 
og mér líður bezt í kofanum mínum. 

Sveinn — Aðeins hugarburður. 
Eftir sjúkrahúsvist og nákvæma að- 
hlynning, frískast þú og verður 
glaðari en áður, eftir að hverfa 
hingað aftur. 

(Kýminn ber inn eldivið og 
keppist við). 

Ásv. — Þú ættir að vera prestur, 
Sveinn. Þeir lofa öllu fögru eftir 
þjáningar og dauða. 

Sveinn — Þú talar, sem í sjúkra- 
húsinu sé aðeins þjáningar og dauða 



22 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


að finna. Þangað sækja menn þó 
heilsubót. 

Ásv. — Eða dauðann. 

Sveinn — Ertu hræddur við 
dauðann? 

Ásv. — Já, við sjúkrahúsdauða. 
Það er ekkert líf, að liggja þar til 
að éta og sofa á kostnað annara. 

Sveinn — En hvað um uppris- 
una — að snúa hingað heim, heill 
og hraustur? 

Ásv. — Svo er ekki réttlátt, að 
láta ykkur Björgu standa straum af 
vesöld minni og aumingjaskap. 

Sveinn — Og ekki þó það væri 
okkur öllum til stórrar ánægju? 

Ásv. — Þú hefir allar brellur í 
frammi við mig. 

Sveinn — Nær sem ég áset mér að 
framkvæma eitthvað, dreg ég ekki 
af mér. 

Ásv. — Æ, legðu mér þá ráð til, 
að komast hjá sjúkrahúsvistinni. 

Sveinn — (Hlær). Nei, aldrei, 

Ásv. — Og þetta eina bón mín. — 

Sveinn — Hún snertir mig ekki. 
Ég er enginn mannkærleiksmaður; 
seilist bara eftir því sem gleður mig, 
hver sem í hlut á. Og nú ætla ég 
að íara að eins og ræningi. Taka þig, 
sem ekki getur borið hönd fyrir 
höfuð þér og flytja þig á sjúkrahúsið 
hvað sem tautar. 

Ásv. — Þú ert mesti ofstopi, 
Sveinn minn. En hérna er höndin. 
(Takast brosandi í höndur). 

Björg — (Inni. Talar hátt). Ætl- 
arðu að fylla húsið með eldivið? 

Kýminn — (í dyrunum. Þurkar 
svitann). Þetta er rétt. Bölvaður 
dugnaður er í mér. 

Björg — Ég held það sé bara 
heimska. 


Kýminn — Nei. Dugnaður er það 
og mannskapur. (Tekur að bera eldi- 
viðinn út). 

Sveinn — Hann tefur bara fyrir 
henni. Ég ætla að sjá hvort ég get 
flýtt fyrir henni. 

Ásv. — Gerðu það, því ég er far- 
inn að finna til sultar aldrei þessu 
vant. (Sveinn fer inn). 

Kýminn — (Hættir að bera við- 
inn). Það á ekki að verða grómið á 
ílátunum sem þú étur úr. Þarna 
hamast hún við, að þvo og fægja og 
snurfusa alt, sem fyrir hendi er. 
Hvert handtak hennar er hvíti 
galdur, rétt eins og hún væri út- 
skrifuð úr svarta skóla. 

Ásv. — Björg er elskuleg mann- 
eskja. Sveinn líka. Veiztu að hann 
ætlar að aka með mig á sjúkrahúsið, 
og leita mér læknis? 

Kýminn — Og þú tekur þessu 
þegjandi og hljóðalaust? 

Ásv. — Hvað get ég gert, aumur 
og farlama, nema þú komir í veg 
fyrir það? 

Kýminn — Ég á nú ekki annað 
eftir. Það er mál til komið, að ein- 
hver vísi þér til vegar. 

Ásv. — Heldurðu ekki, þér leiðist 
hér einveran? 

Kýminn — Ekki er ég hræddur 
um það. Fyrst og fremst eru nú 
allir túristarnir þeirra Steins og 
Héðins. Svo eru ormarnir. 

Ásv. — Ormarnir? 

Kýminn — Ormarnir, já. Ein- 
hvern tíma sagðir þú mér, að þeir 
væru eins og mennirnir. Ef mér 
leiðist, tjóðra ég jötunuxa eða skarn- 
purku við stólinn þinn og við höld- 
um langar og lærðar samræður um 
landsins gagn og nauðsynjar. 



KROSSGÖTUR 


Ásv. — Farðu ekki illa með vesal- 
ings kvikindin. 

Kýminn — Engin hætta. Við 
erum ekki stórvitrir stjórnmála- 
menn og því ólíklegt, að við berumst 
á banaspjót. 

(Björg kemur með mat, sem hún 
ber á breiðum fjalarstúf og setur 
niður á kné Ásvaldar. Hagræðir 
kodda við bak hans. Sveinn á eftir, 
ber kaffikönnu og hellir í skál á 
fjölinni. Kýminn hleypur að dyrun- 
um og lokar þeim). 

Björg — (Veitir á Ásvald. Hann 
matast). Hvaða undur liggur þér á 
að loka dyrunum? 

Kýminn — Ég kæri mig ekki um 
að verða af galdrinum fyrr en ég 
má til. 

Björg — Við hvað á maðurinn? 

Ásv. — Kýminn segir, að hvert 
handtak þitt sé hvítigaldur, sem þú 
munir hafa lært á svartaskóla. (Þau 
hlæja). 

Sveinn — Ég er á Kýmins máli 
hvað galdurinn snertir, en ekki 
skólavistina. 

Kýminn — Alt er eitt og hið sama. 
Allar götur liggja til Rómu. Allir 
menn eru eins og allir ormar. 

Björg — Kannske þér sýnist ég 
vera eins og könguló? 

Kýminn — Ekki er alt sem sýnist. 
En um mann gætir þú ofið óslítandi 
vef. — Ekki satt, Sveinki? 

Björg — Ég held karlinn meini, 
að hrósa mér. 

Ásv. — Kýminn ætlar að skemta 
sér með skarnpurkum og jötun- 
uxum meðan ég er í burtu. 

Kýminn — Þar með er ekki sagt, 
að ég vildi ekki heldur búa með 
henni Björgu. — 


23 


Björg — Heyrið þið hvernig hann 
skjallar mig? 

Kýminn — Og munu þó vesalings 
skorkvikindin reynast betri til sam- 
búðar en herramenn eins og þeir 
Steinn og Auðunn. (Hneigir sig af- 
káralega fyrir Björgu. Hún hlær og 
tekur fjölina af knjám Ásvaldar, 
sem hefir matast. 

Kýminn — (Tekur fjölina af 
Björgu). Leyfið mér, frú mín eða 
fröken. Nú geng ég einn um kofann. 
Aðrir fá ekki að njóta galdursins. 
(Fer inn). 

Björg — Það er gaman að 
karlinum. 

Ásv. — Þetta er bezti maður og 
hefir stytt mér marga stund. En ég 
er hræddur um að honum leiðist 
einsetan. 

Sveinn — Nú skulum við hafa 
okkur á stað. 

Ásv. — Hvernig kemst ég út að 
bifreiðinni? 

Björg — Hann Sveinn ber þig 
þangað. 

Ásv. — Hann fær að vita af mér. 

Sveinn — (Tekur Ásvald í fang 
sér). Hvaða undur ertu léttur. Það 
er ekkert eftir af þér. 

Björg — Farðu varlega, Sveinn. 

Ásv. — Hann fer með mig eins og 
brotið egg. 

Kýminn — (Kemur út). Eruð þið 
nú að fara? 

Ásv. — Já, taktu í hönd mína. 
(Kýminn kveður þau þegjandi með 
handabandi. Þau fara. Kýminn 
stendur eftir við vegvísinn og 
þurkar augun á erminni). 

— Tjaldið. 



24 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ÞRIÐJI ÞÁTTUR 

Árum síðar. Leiksviðið sama, 
nema hvað alt er af sér gengið og í 
rústum. Kofinn skektur og þak hans 
að hálfu fallið inn. Tré hafa öll 
verið höggvin. Aðeins kjarr hefir 
vaxið upp gegn um flækju og kesti 
af dauðu limi og feysknum trjá- 
toppum. Þetta hylur alla baksýn 
nema þrjá afar mikla verksmiðju- 
reykháfa, sem sjást í fjarlægð. 
Þaðan berst niður frá vélunum, svo 
fosshljóðsins gætir ekki lengur. 
Álmur vegvísins horfnar, en staur- 
inn stendur eftir. Dísa situr á sag- 
hesti, úfin, óhrein og rifin og rær 
fram í gráðið. 

Kýminn — (Kallar veikum rómi 
inn í kofanum um opnar dyrnar). 
Dísa, komdu! (Þögn). Dísa, heyr- 
irðu ekki? Komdu, segi ég. 

Dísa — (Lítur upp). Hvað ætli 
þú viljir? 

Kýminn — Ég vil komast út. 

Dísa — (Kallar). Jú, þú ert líkur 
því, eða hitt þó heldur. 

Kýminn — Hjálpaðu mér í fötin, 
Dísa. 

Dísa — Karlskrattinn líklega orð- 
inn brjálaður. (Stendur upp og 
gengur í dyrnar). Hver fjandinn 
gengur að þér? 

Kýminn — Ég vil klæða mig og 
koma út í góða veðrið. Mér mundi 
skána við það. 

Dísa — Jú, ég hefði haldið það. 
Þér hvorki batnar né versnar. Þú 
getur hvorki lifað né drepist. 

Kýminn — Kannske ég hressist 
við að koma út, nóg til þess að geta 
drepist. Æ, hjálpaðu mér í tuskurn- 
ar. Mér er að verða kalt, en blessuð 
sólin funheit úti. 


Dísa — Þá það. (Fer inn og leggur 
aftur hurðina). 

Steinn — (Kemur frá vinstri. 
Auðunn eftir honum). Heldurðu að 
það sé ekki komið mál til að hreinsa 
upp hér? 

Auðunn — Ég hefði látið gera 
það fyrir löngu, ef Jón hefði ekki 
aftekið það. 

Steinn — Ef þið þverskallist við 
því lengur, kalla ég lögregluna. 

Auðunn — Hvað kemur lögregl- 
unni þetta við? 

Steinn — Hún mun svara því, ef 
ég klaga þessi skötuhjú fyrir ólifnað. 
Eða hafið þið Jón látið gefa þau 
saman í heilagt hjónaband? 

Auðunn — Jón fór víst fram á 
það við þau, en þau þverneituðu. 

Steinn — Það er svo sem ekki 
að reka þau út á gaddinn, þó þeim 
væri bannað þetta hreysi. Þau gætu 
sjálfsagt valið um vitfirringahæli og 
betrunarhús sér til vistar. Hvor 
stofnunin sem er mundi standa 
þeim opin. Utan þess er það í verka- 
hring hins opinbera, að láta hreinsa 
upp þetta óþrifabæli. 

Auðunn — (Lítur á úrið). Jón 
lofaði, að mæta okkur hér um þetta 
leyti. Þegar hann kemur máttu 
gjarnan hóta honum hörðu. Ekki 
get ég komið vitinu fyrir hann. 

Steinn —• Hér þarf engra hótana 
við. Allir vita, að þessi þokkahjú 
lifa á því, sem kerlingin stelur og 
ef svo kvisast, að þau eru undir 
verndarvæng Jóns. — 

Auðunn — Nei, nei. í hamingju 
bænum! 

Jón — (Kemur frá hægri). Er ég 
seinn? 



KROSSGÖTUR 


25 


Auðunn — Nei, Jón minn. Þú 
komst rétt í tíma. — 

Steinn — Við höfum þegar á- 
kveðið, að láta greipar sópa um þetta 
þjófabæli. Brenna kofann og alt 
ruslið og þurka þannig út þennan 
smánarblett, sem þér hefir þóknast 
að halda hér við. 

Jón — (Skygnist um). Er kofinn 
auður? 

Auðunn — Nei. Ég heyrði gengið 
um hann. 

Steinn — Skjólstæðingar þínir 
búa hér víst enn. 

Jón — Ekki brennið þið vesal- 
ingana inni. 

Steinn — Þess gerist engin þörf. 

Jón — Hvaða ráðstafanir —? 

Steinn — Lögreglan ráðstafar 
þjófum og vitfirringum. 

Jón — Lofið þið mér að sjá vesal- 
ingunum fyrir samastað. 

Auðunn — Okkur má vera sama 
á hvern hátt við verðum lausir við 
skötuhjúin. 

Steinn — Lengur stenzt ég engar 
undanfærslur né vífilengjur. Þér er 
velkomið, að flytja þau eða fylgja 
þeim úr garði og drekka með þeim 
hestaskál. En í dag skulu þau burt 
héðan. Ég þvæ höndur mínar af 
þeim. Þið ráðið hvort þið sannist 
vera í vitorði með þjófum, ef ég segi 
lögreglunni til þeirra. 

Auðunn — Þú lætur ekki koma til 
þess, Jón minn. 

Jón — Nei, ég hefi einhver ráð. 

Auðunn — Þá er það afráðið; og 
við getum farið. (Fer með Steini út 
til vinstri). Verður þú með, Jón? 
(Þeir staldra við). 

Jón — Ég verð að sjá um að 
vesalingarnir komist burt héðan. 


Steinn — Vagnar lögreglunnar 
eru altaf til reiðu. (Auðunn og 
Steinn hverfa. — Þögn). 

Dísa — (Opnar dyrnar). Svo þú 
ert kominn? 

Jón — Komdu sæl, Dísa mín. 

Dísa — (Hlær). Skárri er það nú 
kurteisin. Sú var tíðin, að þú varst 
ekki ánægður með að kasta á mig 
lauslegri kveðju. (Gengur til Jóns). 
Langar þig ekki í koss? 

Jón — (Bandar við henni). Ég 
kom til að hjálpa þér. 

Dísa — Þú hefir lengi verið mér 
hjálpsamur. 

Jón — Hefi ég ekki þrásinnis 
beðið þig að þiggja af mér það, sem 
þú og Kýminn gamli þarfnist með? 

Dísa — Jú, jú, og ég segi enn, nei, 
takk. 

Jón — Vilt heldur stela og eiga 
lögregluna yfir höfði þér. 

Dísa — Hún má gjarnan yfirheyra 
mig. Þá loks sæust nöfnin okkar 
saman á prenti. Væri það ekki 
gaman? 

Jón — Hvað græddir þú á því, 
annað en að fara í tukthúsið? 

Dísa — Heiðurinn, að vera opin- 
berlega bendluð við Jón forstjóra, 
tengdason Auðuns hins ríka. 

Kýminn — (Kallar). Dísa! 

Dísa — Já. Ég kem. 

Jón — Er Kýminn veikur? 

Dísa — Ekki svo, að hann geti 
drepist. 

Kýminn — Mér er kalt. Hjálpaðu 
mér til að komast út. 

Jón — Er óráð á honum? 

Dísa — Það er ekki meira óráð á 
honum en öðrum. 

Kýminn — Dísa! Dísa! Hver er 
kominn? 



26 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Jón — Ég skal hjálpa þér til að 
koma honum út. 

Dísa — Ég kem. (Fer inn). Kom- 
inn? En hann Jón. 

Kýminn — (Kallar). Komdu inn, 
Jónsi minn. 

Jón — (Fer inn). Ég kem. 

(Leiksviðið er autt þar til Jón og 
Dísa koma út með Kýminn). 

Kýminn — Lofið mér að sitja við 
vegvísinn. (Þau fara með hann að 
staurnum). Það er ylur í sporum 
Ásvaldar. Nú fer mér að hlýna. 

Jón — (Leggur höndina á enni 
Kýmins). Þér er ekki kalt, Kýminn. 
Þú hefir hitasótt og ert fárveikur 
maður. 

Kýminn — Ég veit hvernig mér 
líður og enginn annar. 

Jón — Ég tek þig með mér og 
flyt þig á sjúkrahús. 

Kýminn — Nei, Jónsi minn. Hér 
og aðeins hér fæ ég bata á vesöld 
minni. 

Jón — En hér getið þið ekki leng- 
ur haldist við. Á morgun koma 
menn til að rífa kofann og brenna 
hann og alt ruslið. Hér á að hreinsa 
alt upp. 

Dísa — Ég vona, að þú kveikir 
eldinn, svo eyðileggingin takist sem 
bezt. 

Jón — Ég hefi margoft boðið þér 
og Kýmni betri samastað, og það 
skal ekki hrekjast fyrir ykkur ef ég 
má ráða. 

Dísa — Ég lét þig ráða fyrir mér 
altof lengi. En lengur skaltu ekki 
þurfa að bera áhyggjur út af mér. 
Sjá þú um karlfuglinn, og svo fer ég 
mína leið. 

Kýminn — Og nú er ég vegvísir 
þinn eins og fyrr. 


Dísa — Ég fer minn gamla veg. 

Kýminn — Alveg rétt. Allar götur 
liggja til Rómu. 

Dísa — Ég þakka ykkur fyrir 
allar ykkar leiðbeiningar. (Fer. — 
Jón horfir eftir henni). 

Kýminn — Er hún farin? 

Jón — Hún er farin. 

Kýminn — Og ég vísaði henni 
veginn, sem sannar, að ég held enn 
embættinu. 

Jón — Það er ágætt. En nú fer ég 
og síma eftir sjúkravagni. 

Kýminn — Þú um það. En héðan 
fer ég ekki. Hér verð ég um aldur 
og æfi, mestur vegvísir í heimi. 

Jón — (Hristir höfuðið). Ég kem 
aftur að vörmu spori. (Fer). 

Kýminn — Nú er ég mestur í 
heimi. Þetta sagði Ásvaldur, að ég 
væri eins og keisarinn. Nei, ekki 
meiri en keisarinn. Eins og ormur, 
ekki meiri en ormur. Alt kemur 
heim og saman. Allar götur liggja 
til Rómu. 

(Sveinn og Björg koma frá hægri. 
Verður hverft við er þau sjá Kým- 
inn liggja við staurinn). 

Sveinn — Ætli hann sé dauður? 

Kýminn — Ekki nú aldeilis. Nú 
vísa ég hér til vegar. 

Björg — (Flýtir sér og krýpur við 
hlið hans). Hann er að fram kominn. 
Hvað ertu búinn að liggja hér lengi? 

Kýminn — Aðeins langa eilífð og 
stutt augnablik. 

Sveinn — Er hann með óráði? 

Kýminn — Það er ég, og ekki 
síður en aðrir. 

Björg — Hann hefir svæsinn blóð- 
hita. 

Kýminn — Það þykir mér gott að 
heyra; því ég var alveg að krókna 



KROSSGÖTUR 


27 


í kofanum, en fór strax að hlýna 
þegar ég lagðist í sporin hans Ás- 
valdar. 

Björg — Er Ásvaldur heima? 

Kýminn — Hann er altaf heima; 
en nú vísa ég veginn. 

Sveinn — Ég þarf að finna Ásvald. 
(Gengur í kofann). 

Kýminn — Hvert fór Sveinn? 

Björg — Inn, til að finna Ásvald. 

Kýminn — Hann gat fundið hann 
hér. 

Björg — Sveinn vill tala einslega 
við Ásvald. 

Sveinn — (Kemur út). Ásvaldur 
er ekki í kofanum. (Björg stendur 
upp. Hún og Sveinn tala saman í 
hálfum hljóðum). Hvar er Ás- 
valdur? 

Kýminn — Hann var hérna rétt 
áðan. Ég finn enn ylinn í sporum 
hans. 

Björg — Já, en þú sérð hann þó 
ekki. 

Kýminn — Líklega ekki. Sá hann 
seinast, þegar þeir tóku hann með 
sér héðan í stórum kassa. En hann 
er hér nú samt. 

☆ ☆ 


Björg — (Til Sveins). Hann er 
líklega dáinn og grafinn. 

Sveinn — Við komum of seint. 

Björg — Vorum að skemta okkur 
erlendis meðan velgerðarmaður 
okkar stríddi við baslið og dauðann. 

Kýminn — Ósköp talið þið 
heimskulega. Ásvaldur er hérna í 
skóginum. Kallið þið á hann. (Sveinn 
og Björg líta hvort á annað). 

Björg — (Kallar). Ásvaldur! — 
Ásvaldur! 

Sveinn — Ég ætla að litast um 
eftir honum. 

Björg — Hann hefði ekki skilið 
Kýminn eftir fárveikan með óráði. 

Kýminn — Ég með óráði, ekki nú 
aldeilis. 

Sveinn — Hann getur verið á 
næstu grösum. Ég verð enga stund. 
(Fer). 

Kýminn — Láttu Svein leita. 
Allar götur liggja til Rómu. (Tekur 
hendi fyrir hjartað; engist saman; 
stynur, réttir svo úr sér og liggur 
kyr. 

Sveinn — (Heyrist kalla). Ás- 
valdur. 


Úr íslandsferðinni 1953 


FRÁ NEW YORK 

Flogið létt og farið hátt, 
fleyið nett og málað grátt, 
loftið slétt en litað blátt, 
leiðin sett í norðurátt. 

☆ 

Veltur á súðum vindurinn, 
vængjaprúði gammurinn. 
Sterklega knúður stálsleginn, 
stefnir nú á hafnir inn. 


Á VESTURLEIÐ 

Heim um lög og loft á ný 
— Ijósin fögur skína. — 
Ferðalögum eyk svo í 
ævisögu mína. 

Greiðir för að Furðuströnd 
fákurinn skýja bestur. 

Hafið þrýtur, heilsa lönd, 
hugurinn flýgur vestur. 

Ásgeir Gíslason 



JAKOBÍNA JOHNSON: 


Þú ert fegursta tréð 

1954 

Þú ert fegursta tréð sem í garðinum grær, 
þakið gljáandi laufblöðum, sígrænt og tigið. 

Það er stofninn þinn trausti sem styð ég mig við, 
ef stormur í algleymi hlær — 
svo hræðslu að hjartanu slær. 

Þú átt krýningarhátíð hvert kærkomið vor, 
þegar kamillublómin í dýrð sinni vakna! 

Hvar sem rósrauður blómknappur rumskast í blæ 
er sem regnbogi umvefji þig. 

— Og geislabrot gagntaka mig. 

Gegnum mistur í augum, er morgunsól skín, 
lít ég mörg-þúsund blómin í tindrandi ljóma. 
Fyrir töfrunum hverfur alt tápleysi mitt. 

— Ég sé tákn þínum dásemdum í, 
og himininn heiðan á ný. 



FINNBOGI GUÐMUNDSSON: 


Um íslenzku handritin 


Hvar sem menn fara, er einhver 
saga að gerast, mikil eða lítil eftir 
því, hvernig á hana er litið. Saga 
sumra þjóða hefur liðið öldum 
saman eins og dökkmórauð elfur, er 
rennur áfram þögul og án þess að 
spegla nokkuð það, er á bökkum 
hennar gerðist. Og þegar hún kemur 
til sjávar, hefur hún ekkert að segja 
hafinu, gruggar það aðeins dálítið 
út frá ósnum og hverfur loks að 
fullu. Þó er því, sem betur fer, ekki 
svo farið um allar þjóðir. Að vísu 
komast þær mjög misjafnlega langt 
aftur í tímann, sumar aðeins örstutt, 
þegar syrta tekur í álinn, aðrar 
lengra, en engin eins langt og ís- 
lendingar, er fylgt geta sögu sinni 
allt til upptakanna. Þeirra saga er 
líkt og bergvatn, sem líður lygnum 
straumi og speglar í blikandi mynd- 
um lífið á bökkunum beggja vegna. 

Frásagnargleði hefur ætíð verið 
ríkur þáttur í skapgerð íslendinga. 
Þegar ritlist hófst a íslandi, opnaðist 
henni nýr og óvæntur farvegur, er 
í féllu nú sögur og kvæði, er varð- 
veitzt höfðu mann fram af manni 
allt frá landnámstíð. Og nýjar sögur 
og ný kvæði urðu til. Hvar sem 
íslendingar fóru, varð til saga, hvort 
sem hún gerðist heima eða heiman, 
í höll eða hreysi, með konungum 
eða kotungum, á Grænlandi eða 
Furðuströndum, í Austurvegi eða á 


suðurgöngu. Þó að þeir væru minn- 
ugir á fortíðina, misstu þeir ekki 
sjónar á samtíðinni, svo að t. d. 
Njáls saga og sumir þættir Sturl- 
ungu eru ritaðir, að því er ætla má, 
um svipað leyti. 

En tímarnir breytast, og viðhorfin 
verða önnur. Þegar kemur fram á 
14. öld, hætta menn að sjá söguefnin 
í samtíð sinni og gefa ímyndunarafli 
sínu lausan tauminn í tíma og rúmi, 
svo sem ljóst verður af Fornaldar- 
sögum Norðurlanda, Riddarasögum 
og síðast, en ekki sízt hinum svo- 
nefndu lygisögum, sem eru ýmist 
stæling á erlendum sögum eða ein- 
ungis hugarburður íslendinga á 14. 
og 15. öld. Á hinu leitinu eru svo 
þurrir annálar, er farið var að rita 
af kappi á 14. öld. 

Þó að svo færi, að þrek íslendinga 
til skapandi sagnaritunar þryti að 
lokum — og verða ástæðurnar til 
þess ekki raktar hér — gerðu þeir 
sér ætíð ljóst, hvern fjársjóð þeir 
áttu í bókum sínum, og spöruðu oft 
ekkert til að varðveita hann sem 
bezt. Munu þannig fleiri handrit 
vera til frá 14. öld en nokkurri ann- 
arri, og stærsta íslenzka handritið, 
er nokkurn tímann mun hafa verið 
skrifað, handrit Flateyjarbókar, var 
skráð á þeirri öld, eða nánara til- 
tekið á árunum 1382—1387, nema 
síðustu ár annálsins. En Flateyjar- 



30 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


bók endar á annál, er nær til ársins 
1394. 

Ég ætla að birta hér það, sem 
segir í annálnum frá árinu 1382: 

Kom til íslands Andrés Sveinsson 
hirðstjóri, skipaður af kóng Ólafi. 
Item bréf Urbani papa kom til Nor- 
egs og upp lesið að hverri kirkju og 
Robertus, er kallaðist papa, boðaður 
bannsettur. Kosinn síra Hákon ívars- 
son til erkibiskups af öllum kórs- 
bræðrum og ætlaði í burt til papa 
og komst eigi lengra en í Þýðversku- 
land. Þar frétti hann, að vígður var 
til erkibiskups á papagarði danskur 
leikmaður, er Nikulás hét. Forgekk 
skip staðarins í Skálholti. Komst af 
fólkið á báti til Grænlands með 
miklum jarteiknum. Kenndist Jón 
kjagi þrjú morð og var kviksettur 
síðan. Varð endilegur vegur á 
Kisamálum, og vann Sýslu-Oddur. 
Efldust flokkar og friðleysi. 

Ástandið er ekki gott. íslendingar 
hafa lotið Noregskonungum á aðra 
öld og hafa nú enn fengið nýjan 
konung og nýjan hirðstjóra. Úti í 
álfunni gengur á ýmsu, einn páfinn 
bannfærir annan, og leikmaður er 
skipaður erkibiskup í Noregi þvert 
ofan í vilja allra kórsbræðra. Og 
ekki tekur betra við, þegar til ís- 
lands kemur, því að þar virðast 
einkunnarorðin vera: flokkadrátt- 
ur og friðleysi. En forn stórhugur 
og ást á bókum lifir þó enn í land- 
inu, og er Flateyjarbók glæsilegasta 
dæmi þess. Skal því nú skýrt örlítið 
frá útgerð hennar. 

Jón hét maður Hákonarson, fædd- 
ur árið 1350. Var hann sjöundi maður 
frá Hvamm-Sturlu, föður Snorra. 


Langalangafi Jóns var Svarthöfði 
Dufgusson, er mjög kemur við 
sögu Sturlunga og talinn er einn 
helzti heimildarmaður að Þórðar 
sögu kakala. Er Jóni því ættgengt 
að hafa yndi af sögum og bókum. 
Ekki er vitað með vissu, hvar Jón 
bjó 1382, er hann hóf að láta rita 
Flateyjarbók, en kunnugt, að hann 
keypti Víðidalstungu 1385 og kann 
að hafa verið kominn þangað áður. 
Hafði afi Jóns búið þar lengi og 
síðan föðurbróðir hans, og af honum 
keypti hann jörðina. Annars skiptir 
þetta ekki miklu máli. Aðalatriðið 
er framtak Jóns, og er það því 
merkilegra sem hann er aðeins 32 
ára, þegar hann ræður sr. Jón Þórð- 
arson til verksins, en svo hét annar 
aðalritari Flateyjarbókar samkvæmt 
formála hennar. Síðar tók sr. 
Magnús Þórhallsson við verki sr. 
Jóns og lauk bókinni, auk þess sem 
hann lýsti hana alla, þ. e. skreytti 
hana myndum og dró upphafsstafi. 

Sú Flateyjarbók, er vér nú höf- 
um, er nokkru stærri en sú, er 
skrifuð var fyrir Jón, því að hún 
var aukin á síðari hluta 15. aldar. 
Þegar Magnús Þórhallsson skildi 
við hana, var hún 202 blöð, en varð 
með viðbótinni alls 225 blöð eða 450 
blaðsíður. Þurfti í bókina alla hvorki 
meira né minna en 113 kálfskinn, en 
2 blöð fengust úr hverju skinni. 

Flateyjarbók er einna bezt varð- 
veitt hinna fornu handrita og á sér 
merkilega sögu, er Sigurður Nordal 
hefur rakið á mjög skemmtilegan 
hátt í formála fyrir 1. bindi 2. út- 
gáfu Flateyjarbókar (Reykjavík 
1944—’45). Lýsir hann þar bæði til- 
orðningu hennar og afdrifum, og 



UM ÍSLENZKU HANDRITIN 


31 


kemur í ljós, að hún hefur geymzt 
með sömu ættinni, mann fram af 
manni, í sjö liði. En 1647 gefur Jón 
Finnsson, bóndi í Flatey, bókina 
Brynjólfi Sveinssyni biskupi, er 
hann vísiteraði Vestfjörðu. Sr. Jón 
Halldórsson í Hítardal segir frá 
þessu í sögu Brynjólfs biskups á 
þessa leið: 

„Jón bóndi í Flatey, sonur sr. 
Torfa Finnssonar, 1 ) átti stóra og 
þykkva pergamentisbók með gamla 
munkaskrift, innihaldandi Noregs 
konunga sögur og margt fleira, og 
hér fyrir var hún almennilega köll- 
uð Flateyjarbók. Hana falaði M. 
Brynjólfur til kaups, fyrst fyrir 
peninga, síðan fyrir fimm hundruð 
í jörðu, fékk hana þó ekki að heldur. 
En er Jón fylgdi honum til skips á 
eyjunni, gaf hann honum bókina, 
og meinast, að biskupinn hafi hana 
fullu launað. Síðan sendi og skenkti 
M. Brynjólfur hana kongl. Maje- 
stati.“ 

Er ekki eins og vér sjáum þá 
fyrir oss, biskupinn og bóndann, 
fyrst þegar þeir eru að kaupslaga 
um bókina og síðan, er bóndi gefur 
biskupi hana á leið til skips? Vér 
getum að vísu ekki séð svipinn á 
þeim, en vér getum þó brosað með 
þeim að öllu saman og glaðzt yfir 
því, að höfðingjar hafa verið á ís- 
landi á 17. öld eins og bæði fyrr og 
síðar. 

Ástæðan til þess, að Brynjólfur 
sendi bókina (líklega um 1656), var 
sú, að Friðrik 3. kallaði um þær 
mundir eftir fornum bókum, sögum 


1) Hér er ruglaS saman Jóni Finnssyni 
(sem er rétt) og Jóni Torfasyni, bróður- 
syni hans. 


og gömlum skjölum, „sem fást 
kynni hans Majestati til þénustu og 
þóknunar og til að auka hans 
konglega bibliothecam“. Brynjólfur 
hafði ætlað að koma á fót prent- 
verki í Skálholti og þá m. a. til að 
prenta fornar sögur, en ekki komið 
því fram sökum mótspyrnu Þorláks 
Hólabiskups Skúlasonar, er vildi 
vera einn um hituna. En prentsmiðja 
hafði þá verið á Hólum lengstum 
frá því á dögum Jóns Arasonar. 
Munu vonbrigði Brynjólfs í þessum 
efnum hafa valdið ólitlu um það, 
hve vel hann brást við málaleitan 
konungs. 

Flateyjarbók er nú geymd í Kon- 
ungsbókhlöðu í Kaupmannahöfn og 
er ein af höfuðgersemum þeirrar 
stofnunar. Er oft til þess vitnað, er 
Bandaríkjamenn vildu fá hana á 
heimssýninguna í Chicago 1893 og 
buðust til að senda herskip eftir 
henni til Kaupmannahafnar. Var 
þeim svo mikið í mun sökum þess, 
að önnur aðalfrásögnin (sem til er á 
skinni) af fundi og könnun Vín- 
lands, Grænlendingaþáttur, er varð- 
veitt í Flateyjarbók. En Danir voru 
staffýrugir og neituðu að lána 
bókina. 

Að leturmergð slagar Flateyjar- 
bók hátt upp í biblíuna, í hvorri um 
sig eitthvað yfir 800.000 orð. Um 
efni bókarinnar er bezt að vísa til 
formála hennar, er sr. Magnús Þór- 
hallsson hefur ritað. Formálinn 
hljóðar svo: 

Þessa bók á Jón Hákonarson. Er 
hér fyrst á kvæði, þá hversu Noreg- 
ur byggðist, þá frá Eiríki víðförla, 
þar næst frá Ólafi konungi Tryggva- 
syni meður öllum sínum þáttum. 



32 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Því næst er saga Olafs konungs hins 
helga Haraldssonar meður öllum 
sínum þáttum og þar meður sögur 
Orkneyja jarla. Þá er Sverris saga, 
þar eftir Hákonar saga gamla með 
sögu Magnúsar konungs, sonar 
hans. Þá er þáttur Einars Sokka- 
sonar af Grænlandi, þar næst frá 
Helga og Úlfi hinum illa. Þá hefur 
upp annál, þegar heimurinn er 
skaptur. Tekur hann allt til þess, er 
nú er komið heimsstöðunni. Hefir 
skrifað Jón prestur Þórðarson frá 
Eiríki víðförla og Ólafs sögurnar 
báðar, en Magnús prestur Þórhalls- 
son hefir skrifað upp þaðan og svo 
það, er fyrr er skrifað, og lýst alla. 
Gleðji guð allsvaldandi þá, er skrif- 
uðu, og þann, er fyrir sagði, og 
jómfrú Sancta María. 

Hér er að sjálfsögðu ekki talið 
efni viðbótarinnar, er kom til miklu 
seinna, þ. e. saga Magnúsar góða og 
Haralds harðráða og nokkrir þættir 
að auki. Er þetta allt geysilegt efni, 
ekki sízt Ólafs sögurnar, enda hlaðið 
utan á þær öllu því efni, er með 
nokkru móti varð við þær tengt, 
stundum heilum sögum, svo sem 
Jómsvíkinga sögu, Færeyinga sögu 
og Fóstbræðra sögu. Hefur ritaran- 
um, sr. Jóni Þórðarsyni, þótt á 
stundum nóg um, eins og sést á 
formála hans fyrir einum þættin- 
um. En þar segir sr. Jón: 

Nú þó að margar ræður og frá- 
sagnir sé ritaðar í þessu máli, þær 
að eigi þykja mjög til heyra sögu 
Ólafs Tryggvasonar, þá þarf það 
eigi að undrast, því að svo sem 
rennandi vötn fljóta af ýmissum 
uppsprettum og koma öll í einn 
stað niður, til þeirrar sömu líkingar 


hafa þessar frásagnir af ýmislegu 
upphafi eitt endimark: að ryðja til 
atburða, sem Ólafur konungur 
Tryggvason verður við staddur eður 
menn hans. 

Það er ekki ætlun mín að rekja 
hér efni Flateyjarbókar, því að um 
það mætti semja margar greinar. Ég 
valdi hana aðeins sem sérkennilegan 
og glæsilegan fulltrúa íslenzkra 
handrita, sem dæmi um framtak og 
stórhug Víðidalstungubóndans unga, 
Jóns Hákonarsonar, sem réðst í það 
32 ára gamall að láta rita Flateyjar- 
bók, og þótti samt ekki nóg komið, 
heldur lét og rita annað geysistórt 
handrit, er kallað hefur verið 
Vatnshyrna og er nú að mestu 
glatað. En af eftirritum og öðrum 
vitnisburðum má ráða, að á þeirri 
bók hafi verið hvorki meira né 
minna en 14 íslendinga sögur og 
þættir. 

Jón Hákonarson er einn af stólp- 
unum undir þeirri brú, er vér köll- 
um íslenzka menningu. Hann stend- 
ur þar, sem straumurinn er einna 
þyngstur, í lok 14. aldar. En rétt 
eftir aldamótin 1400, þegar Jón er 
á bezta aldri, dynur Svartidauði 
yfir og fellir á skömmum tíma nær 
þriðjung landsmanna Virðist allt 
benda til, að Jón Hákonarson hafi 
dáið í plágunni. En þó að hann félli, 
stóðu verk hans eftir og héldu upp 
brúnni. 

Halldór Hermannsson hefur skrif- 
að ýtarlega um íslenzk handrit, 
Islandica, 19. bindi 1929. Segir 
Halldór, að til séu nú, ef talin 
eru öll brot, um 700 skinnhand- 
rit, skrifuð á íslandi eða af íslend- 
ingum fram til miðrar 16. aldar. — 



UM ÍSLENZKU HANDRITIN 


33 


Þó að vér bættum ekki við öllum 
þeim handritum, sem vér vitum 
víslega, að hafa glatazt, og sleppt- 
um heila sægnum, sem vér kunnum 
engin deili á, er það, sem varðveitt 
er, svo mikið og merkilegt, að vér 
hljótum að fyllast lotningu í hvert 
sinn, er vér reynum að skilja það og 
meta. 

Aðeins örfá handrit eru til frá 12. 
öld, hið elzta frá henni miðri. Þó 
nokkur handrit eru til frá 13. öld, 
einkum síðari hluta hennar. Kaflar 
úr Egils sögu Skalla-Grímssonar eru 
geymdir á 2 handritabrotum frá 
miðri 13. öld, og er engin íslendinga 
saga varðveitt í eldra handriti. 
Merkasta handrit 13. aldar mun 
Konungsbók, Codex regius, með 
Eddu-kvæðum eða svonefndri Sæ- 
mundar-Eddu. Er það talið ritað á 
8. tug aldarinnar. 

Fjórtánda öldin mun vera afkasta- 
mest og flest handrit nú varðveitt frá 
henni, þó að það sé einnig geysi- 
drjúgt, sem til er frá hinni 15. Það 
væri að æra óstöðugan að þylja 
fyrir yður handrit þessara tveggja 
alda. Ég hef þegar nefnt Flateyjar- 
bók og Vatnshyrnu og get bætt við 
Möðruvallabók frá fyrri hluta 14. 
aldar. Eru á henni alls 11 íslend- 
inga sögur, þeirra á meðal Njáls 
saga og Egils saga Skalla-Gríms- 
sonar. 

Snemma barst nokkuð af íslenzk- 
um handritum til Noregs og varð- 
veittist þar, auk þess sem íslend- 
ingar unnu stundum að ritstörfum í 
Noregi. En allur þorri íslenzkra 
handrita var þó að sjálfsögðu skrif- 
aður og geymdur á íslandi, að kalla 
ókunnur öðrum en íslendingum. 


Leið svo fram á síðari hluta 16. 
aldar, er áhugi tók að vakna, eink- 
um í Danmörku, á fornsögu Norður- 
landa. 

Árið 1593 gaf Arngrímur Jónsson 
(hinn lærði) út í Kaupmannahöfn 
stutta greinargerð um ísland: Brevis 
commentarius de Islandia, eins kon- 
ar varnarrit gegn ýmsum fáránleg- 
um skrifum útlendinga um ísland. 
Fengu menn af riti þessu dálítið 
hugboð um, hver náma íslenzkar 
fornbókmenntir voru um sögu 
Norðurlanda. Um svipað leyti 
komst Arngrímur í kynni við 
danska fræðimenn, er tóku nú 
óspart að fara í smiðju til hans. 
Leysti hann ósleitilega úr spurning- 
um þeirra og jós í þá úr nægta- 
brunni íslenzkra fræða, en handrit 
fengu þeir ekki nema örfá, enda 
lágu þau ekki svo laus. 

Því hefur verið haldið fram, að 
íslendingar hafi á 16. öld verið mikið 
hættir að lesa hin fornu handrit og 
sá fornfræðiáhugi, er hér kviknaði 
á 17. öld, hafi orðið fyrir áhrif utan 
frá. En þetta sjónarmið er ekki rétt 
nema að mjög litlu leyti. íslending- 
ar höfðu að vísu slakað á og skrifuðu 
minna upp eftir gömlum handritum 
en áður. Tímarnir höfðu breytzt og 
nýjar bókmenntagreinar svo sem 
rímnakveðskapur og helgiljóðagerð 
rutt sér til rúms. Svarti dauði 
hafði kippt vexti úr þjóðinni á 15. 
öld, svo að hún var lengi að ná sér 
á strik eftir það. 

Með 16. öldinni koma siðaskiptin 
og rugla íslendinga í ríminu, brjóta 
niður fornar kenningar bæði kirkju- 
legar og þjóðlegar. Og margt það, 
sem áður var í föstum skorðum, 



34 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


riðlast nú eða fellur. En það þurfti 
meira til, að íslendingar gleymdu 
bókmenntum sínum og hættu að 
lesa og skrifa, og auðvitað hefði sá 
skerfur, sem íslendingar sjálfir 
lögðu til fornfræðirannsókna á 17. 
og 18. öld, aldrei orðið sá, sem hann 
varð, ef samhengið hefði ekki alltaf 
verið órofið og þjóðin vakandi. 

Upp úr miðri 17. öld fer fyrst að 
koma skriður á íslenzku handritin út 
úr landinu. Ég hef áður minnzt á 
Brynjólf biskup Sveinsson og áskor- 
un Friðriks konung's 3. um, að hand- 
rit og önnur forn skjöl yrðu send 
til Kaupmannahafnar. En um svip- 
að leyti fara Svíar einnig að leggja 
sig eftir íslenzkum handritum, og 
varð þeim þegar talsvert ágengt. 
Hófst nú mikið kapphlaup um hand- 
ritin, og yrði það kostuleg saga, ef 
hún væri sögð öll. En það verður 
ekki gert hér, heldur snúið örfáum 
orðum að Árna Magnússyni, stór- 
tækasta safnanda islenzkra handrita, 
en hjá honum verða allir lágir í 
þaðan alfari. 

Árni Magnússon var fæddur árið 
1663 að Kvennabrekku í Dalasýslu, 
sonur Magnúsar Jónssonar sýslu- 
manns og Guðrúnar Ketilsdóttur 
prófasts Jörundarsonar í Hvammi. 
Ólst Árni fyrst upp hjá afa sínum, 
en síðar hjá sr. Páli, syni hans, en 
þeir feðgar voru lærdómsmenn 
miklir og hafa haft góð áhrif á hinn 
unga og námfúsa svein. 

Árið 1680 fór Árni í Skálholtsskóla 
og lauk þaðan prófi 1683, tvítugur 
að aldri. Sigldi hann að svo búnu 
til Kaupmannahafnar og tók þar 
guðfræðipróf eftir tvö ár, en gerðist 
aldrei prestur, enda hafði hugur 


hans þá þegar snúizt að öðrum 
efnum. 

Skömmu eftir komu sína til 
Hafnar kynntist hann Thomasi 
Bartholín fornfræðingi og gekk síð- 
ar í þjónustu hans. Veturinn 1685— 
86 var Árni þó á íslandi og mun þá 
fyrir alvöru hafa tekið að safna 
íslenzkum handritum, líklega að 
einhverju leyti að undirlagi Bartho- 
líns, er sóttist mjög eftir þeim, enda 
beinlínis í hans verkahring. Vann 
hann og að miklu riti í þremur bind- 
um (kom út 1689) um fyrirlitningu 
norrænna manna á dauðanum. Naut 
hann þar mjög aðstoðar Árna, er 
hann var að viða að sér efni um 
þetta úr fornsögunum. 

Áriði 1689 fór Árni til Noregs að 
huga að handritum. Seinna var hann 
um langt skeið í Þýzkalandi við 
bóka- og handritarannsóknir. Árið 
1697 varð hann ritari í leyndar- 
skjalasafni konungs og var það ævi- 
langt, þótt hann væri í rauninni 
aðalstjórnandi þess frá 1725. 

1701 varð hann prófessor í heims- 
speki og fornfræðum við Hafnar- 
háskóla, en hvarf til íslands 1702, 
er honum var falið ásamt Páli Vída- 
lín að semja jarðamat, taka mann- 
tal og kynna sér ástand og hagi 
þjóðarinnar. Var Árni lengstum á 
íslandi (þó ekki veturna 1705—06 og 
1708—09) fram til 1712, er hann fór 
þaðan alfari. 

Árni hafði ungur tekið að starfa 
í bókasafni háskólans, en varð yfir- 
maður þess 1721. Enn fleiri störf 
hlóðust og á hann, þótt hér verði 
ekki talin. 

En lífsstarf hans og hjartansmál 
var þó söfnun íslenzkra handrita, 




UM ÍSLENZKU HANDRITIN 


35 


fornra og nýrra og rannsókn þeirra. 
Við þau var hann vakinn og sofinn. 
Á ferðum sínum erlendis, en þó 
fyrst og fremst á íslandi, spurði 
hann uppi slík gögn, fékk þau síðan 
ýmist að gjöf eða íalaði þau fyrir fé. 
Og vildu menn ekki láta, var hann 
vís til að fá þau að láni og láta rita 
eftir þeim. Gat þá og komið fyrir, 
að seint væri staðið í skilum. 

Halldór Kiljan Laxness hefur í 
sagnabálki sínum um þau Jón 
Hreggviðsson, Snæfríði íslandssól 
og Árna Magnússon brugðið upp 
ýmsum myndum af handritasöfnun 
Árna. Ég tek til gamans tvo spretti, 
báða úr bókinni íslandsklukkunni. 
Er sr. Þorsteinn í Görðum í hinum 
fyrri að lýsa erindi Árna Magnús- 
sonar fyrir Jóni Hreggviðssyni á 
Rein, en þangað eru þeir komnir í 
handritaleit. í sögunni segir svo: 
Vildi hann (þ. e. Árni Magnússon, 
eða Arnas Arnæus, eins og hann er 
kallaður) kaupa öll skrifuð rifrildi 
frá fornri tíð svo úr skinni sem 
pappír, skræður, druslur og hvað- 
eina bréfkyns eða í bókarlíki, sem 
grotnaði nú sem óðast niður í fórum 
fátækra og volaðra innbyggjara 
þessa auma lands, með því þeir 
hefðu ekki lengur þará neitt 
beskyn fyrir hungurs sakir og ann- 
ars þess guðlegs straffs, sem á fellur 
iðrunarlaust fólk og þá, sem van- 
þakka Kristi. Þessum bókagreyum 
kvað prestur hann síðan finna 
samastað í sinni stórri höll útí þeim 
stað Kaupinhafn, til geymslu um 
eilífa tíð, svo lærðir menn heimsins 
gætu sannfærzt um, að á íslandi 
hefði eitt sinn lifað fólk í mannatölu 
svo sem Gunnar á Hlíðarenda, Njáll 
bóndi og synir hans. 


En síðar í fslandsklukkunni lætur 
Kiljan Jón Marteinsson þylja eftir- 
farandi lýsingu yfir Jóni Hreggviðs- 
syni úti í Kaupmannahöfn: 

Hann hefur fengið þær allar, 
sagði Jón Marteinsson, allar sem 
máli skipta. Þær sem hann ekki 
hafði á kirkjuloftum og í eldhús- 
krókum eða í myggluðum rúmbæl- 
um keypti hann af stórhöfðingjum 
og ríkisbændum fyrir jarðir og pen- 
inga þangað til allt hans fólk stóð 
uppi öreiga, og var hann þó kominn 
af stórmennum. Og þær sem höfðu 
verið fluttar úr landi elti hann uppi 
ríki úr ríki þangað til hann fann 
þær, þessa í Svíþjóð, hina í Noregi, 
nú í Saxlandi, þá í Bæheimi, Hol- 
landi, Englandi, Skotlandi og Franz, 
já allar götur suður í Rómu. Hann 
keypti gull af okrurum til að borga 
þær, gull í belgjum, gull í kútum, 
og aldrei heyrðist hann prútta um 
verð. Sumar keypti hann af biskup- 
um og ábótum, aðrar af greifum, 
hertogum, kjörfurstum og stólkon- 
ungum, nokkrar af sjálfum páfan- 
um; — þangað til búslóðarmissir og 
svarthol blasti við. Og aldrei um 
eilífð verður til neitt fsland utan 
það ísland, sem Arnas Arnæus hefur 
keypt fyrir sitt líf. 

En — habent sua fata libelli: bæk- 
ur eiga sín örlög. Að kvöldi hins 20. 
októbers 1728 kom upp eldur í Kaup- 
mannahöfn, geisað: nærri 3 daga og 
hafði þá lagt í auðn 2/5 hluta borg- 
arinnar. Árni Magnússon uggði ekki 
að sér fyrr en eldurinn var kominn 
svo nærri híbýlum hans, að ókleift 
reyndist að bjarga nema hluta af 
safni hans. Nær allar hinar prentuðu 
bækur, er hann átti, sumar þeirra 
mjög verðmætar, brunnu í eldinum. 



36 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Skinnhandrit fórust aftur á móti fá, 
en pappírshandrit unnvörpum, 
þ. á m. ýmis merkileg gögn frá síðari 
öldum, svo að sums staðar hefur 
orðið alger eyða í sögu vora. Fjöl- 
mörg eftirrit, er Árni hafði gert 
eða látið gera, týndust, en erfitt að 
ætla á um fjölda þeirra eða tjónið í 
heild sinni, þótt það hafi verið kann- 
að allrækilega. 

Atburður þessi fékk að vonum 
mjög á Árna, svo að hann varð al- 
drei samur maður eftir. Hann reyndi 
þó að fylla í skörðin, þar sem þess 
var nokkur kostur, og skrifaði 
mönnum, er hann hélt, að enn 
mundu eiga handrit í fórum sínum. 

En starfi Árna Magnússonar var 
nú að verða lokið, því að hann lézt 
aðeins rúmu ári eftir brunann, 7. 
janúar 1730. 

Einum eða tveimur dögum fyrir 
andlát sitt arfleiddi Árni Kaup- 
mannahafnarháskóla að safni sínu 
og flestum eignum, en fól vinum 
sínum tveimur, er hvött höfðu hann 
þessa, að ganga frá málum þessum 
að öðru leyti. En 30 ár liðu, áður 
en lag kæmist á. Var þá með kon- 
ungsúrskurði ákveðið, að vöxtum af 
gjöf Árna skyldi varið til styrktar 
tveimur íslenzkum námsmönnum til 
fræðaiðkana við safnið, en jafnframt 
til greiðslu á útgáfum handrita þess. 

Tveir ráðamenn voru kosnir til 
að sjá um framkvæmdir, en höfðu 
engu komið í verk eftir 12 ár. Var 
þá breytt til og kosin 6 manna nefnd, 
og hófst hún þegar handa. Eru þau 
rit nú orðin mörg og merk, er gefin 
hafa verið út á vegum Árnanefndar, 
og margur fræðimaðurinn setið þar 
við niðandi vötn íslenzkrar tungu. 


Á árunum 1888—94 var prentuð 
skrá yfir handrit Árnasafns, í tveim- 
ur bindum. Eru þar talin um 2600 
handrit og bróðurparturinn að sjálf- 
sögðu íslenzkur. Af öðrum hand- 
ritum er þar mest af norskum, þá 
dönskum, þýzkum o. s. frv., því að 
Árni batt söfnun sína ekki einvörð- 
ungu við íslenzk handrit. Þá hafa 
safninu bætzt þó nokkur handrit 
eftir daga Árna og sum þeirra 
merkileg. Jón Helgason, prófessor 
við Hafnarháskóla, gerði fyrir 
nokkrum árum skrá yfir handrit 
Árnasafns, er birt var aftan við álit 
nefndar þeirrar, er danska kennslu- 
málaráðuneytið skipaði árið 1947 til 
þess að íhuga handritakröfur ís- 
lendinga og gera tillögur um svar 
við þeim. Þessa skrá hef ég því 
miður ekki séð. 

Árni Magnússon var eins og fyrr 
segir langstórvirkasti safnandi ís- 
lenzkra handrita og um þekkingu og 
skilning á bókmenntum Islendinga 
og sögu langt á undan samtíð sinni, 
svo að sumar skoðanir hans eru nú 
fyrst að öðlast fulla viðurkenningu. 

Um afdrif íslenzkra handrita, 
hefðu þau aldrei verið flutt úr landi, 
getur enginn sagt. Auðvitað stóð 
þjóðin miklu fátækari eftir, þar sem 
hún hafði verið rúin því, er verið 
hafði henni bæði matur og drykkur 
í aldaraðir. En handritunum, einkum 
skinnhandritunum, var mikil hætta 
búin, er pappírinn og prentaðar 
bækur komu til skjalanna. Sagan, 
skemmtunin, var aðalatriðið, en ekki 
efnið, sem hún var skráð á. Hafa 
þannig mörg skinnhandrit verið 
lögð fyrir róða, er búið var að koma 
efni þeirra á pappír. Fátækt var 



UM ÍSLENZKU HANDRITIN 


37 


og mikil og oft hrein neyð, og höfðu 
menn þá ekki sömu sinnu og gæzlu 
á hinum andlegu fjársjóðum, svo að 
fyrir gat komið, að þeir nýttu skinn- 
handrit til skæða, klæða eða ann- 
arra nota. En þó að slíkt kæmi 
fyrir, var þó þetta allt seinvirkara 
en bruninn mikli í Kaupmannahöfn. 
Þannig má velta þessu fyrir sér 
fram og aftur, en í rauninni lítið 
unnið við það og nú ekki annar til 
en miða við orðinn hlut. 

Árni arfleiddi Hafnarháskóla að 
safni sínu, þann skóla, er þá var um 
leið háskóli íslendinga. Annað gat 
hann varla gert, þar sem háskólinn 
var á þeim tímum hin eina mennta- 
stofnun í löndum Danakonungs, er 
trúandi var fyrir handritunum. En 
enginn skyldi þó ætla, að Árni hafi 
safnað handritunum og bókunum 
handa Dönum eða þeirra vegna, því 
að allt það starf vann hann fyrst og 
fremst í þágu íslands og íslendinga. 
Um tilgang Árna með bókunum 
segir ritari hans Jón Ólafsson frá 
Grunnavík svo: 

. . . Þær skyldi vera sínum lands- 
mönnum til gagns, þeim er vildi sig 
nokkuð gefa að gagnlegum studiis 
fleiri og Theologicis; því hann var 
löngu fyrir sitt andlát búinn að 
ásetja að stifta það stipendium, sem 
fram kom undir sjálft hans andlát. 
Eg heyrði hann segja það á bana- 
sænginni til nokkra góðra vina, 
sem nálægir voru, að fyrst hann 
hefði verið barnlaus sjálfur og guð 
hefði gefið sér efni til þessa, hefði 
hann viljað gera það landsmönnum 
sínum til fyrirgreiðslu. Og eigi væri 


sú sín meining, að þeir, sem þess 
nyti, skyldi vera antiqvarii eður 
erfiða í því allir, heldur þó sumir 
væri við studium Theologicum, njóta 
þess til uppheldis og geta því betur 
keypt sér bækur og stafað sig so 
fram til góðra embætta, jafnvel í 
andlegri stétt! 

Á sama hátt og Snorri Sturluson 
og verk hans verða aldrei norsk, 
hversu gjarna sem Norðmenn vildu, 
að svo hefði mátt vera, verða hvorki 
sjónarmið Árna Magnússonar né hin 
íslenzku handrit hans dönsk, hvern- 
ig sem Danir láta. Og hið sama 
gildir um önnur íslenzk handrit í 
vörzlu þeirra, svo sem hin stór- 
merku handrit í Konungsbókhlöðu 
Dana, sum þeirra upphaflega send 
konungi að gjöf. 

Islendingar hafa nú kallað eftir 
handritum sínum í hendur Dönum 
og lagt þar fram mörg rök og þung. 
Verður sú deila, er risið hefur af 
kröfum þessum, ekki rakin að sinni, 
enda er hún flestum kunn af víð- 
tækum blaðaskrifum um hana. Það 
eitt er þó ljóst, að báðir aðilar hafa 
í svipinn spillt því færi, sem þeir 
höfðu í byrjun: Danir til að afhenda 
handritin í einlægni og íslendingar 
til að taka við þeim með fögnuði. 
Er því ekki annað að gera en bíða 
um stund og safna geði, unz hægt 
verður að setjast að samningum að 
nýju og leysa þetta mál á þann hátt, 
sem heiðri beggja þjóðanna sómir. 

Verður þá og tími til að gera ýtar- 
lega grein fyrir þessu merka máli, 
gangi þess og úrslitum. 



SNÆBJÖRN JÓNSSON: 


Þrjú kvæði 

LÁGNÆTTISVÍSUR 


Verkalúnum löng er gríma 
lánist ekki aÖ jesta blund, 
og aÖ sjáist árdagsskíma 
ennþá bíöur nokkra stund. 

Svejnlaus einatt í jeg leita 
íslendingasögurnar, 
jann ei heldur ÞYRNA þre-yta 
þungu vökunœturnar. 

Einars miklu hörpuhljómar 
heilluðu andann langa nótt, 
þagnar hveljing endurómar 
alteins Stephans tónagnótt. 

Hjer er mikill myrkrageimur 
mild þó Ijósin brenni og hlý; 
en mjer lýkst upp annar heimur 
er til slíkra vina eg jlý. 

Loj og þökk sje þeim er gáju 
þjóð hinn dýra lista sjóð 
og ejlaust vöktu er aðrir sváju 
andans til að kynda glóð. 

Þeirra mörg og römm var raunin — 
reynsla tíðum andans manns; 
þeirra ojtast einu launin 
urðu gleði skaparans. 

Við sem núna vökur reyna 
verðum — okkar hönd er snauð 
og við gejum aðeins steina 
ójædd þjóð er spyr um brauð. 


Svona hnignar andans ajli 
okkar þjóðar nú um skeið. 
Sjerhver kynslóð tapar tajli 
tælist hún aj réttri leið. 

Trú á guð og traust á sjáljum 
til að mæta hverri þraut, 
var það sem í öllum áljum 
opnaði mönnum sigurbraut. 

Þetta íslands þjóð er glatað, 
því eru andans sverðin sljóv; 
hún hejir ekki rjetta ratað 
rás til þess að standast prój. 

Prójið er, eg vaki og vinni 
verk er ejli framrás líjs; 
þeirri köllun kvödd að sinni 
krajan er til manns og víjs. 

Þá er illa ej okkar samtíð 
ekki skilar neinu því 
sem að líjið Ijetti framtíð, 
lýsi henni myrkri í. 

Eigi er það, að enginn vinni 
óborinni kynslóð nú, 
eða geymi innst í sinni 
eldinn þann er nejnist trú. 

En munu þeir ei jjarska jáir 
jramtíð sem að veiti styrk 
andvakan er arga þjáir, 
yfir grújir nóttin myrk? 



ÞRJÚ KVÆÐI 


39 


Máske ein hún eigi svarið, 
aðeins reynslan geji það. 

En mörgu er nú illa jarið, 
enn þótt gott sjer jinni stað. 


Þó að nú sje þokudrunga 
þrungið lojt og breytt um hag, 
vonum hitt, að öldin unga 
annan sjái betri dag. 


Eitt má hver einn skynja og skoða 
— skoðun dæmist æðri trú — 
íslands þjóð er öll í voða 
eins og tajlið stendur nú. 


☆ ☆ ☆ 


NÝJA ÖLDIN 

(Tileinkað stjettafjelögunuin) 

„Hugsjónir rætast“ — Nei, rjettara orðað 
í raun er þeim sjaldan jrá skipbroti jorðað. 

Hugsjón er draumur; við dagsbjarmann kaldan, 
þó dýrðlegur vœri, hann rœttist oj sjaldan. 

Um jrelsi kvað skáldið sín jegurstu kvœði 
og jramtíð í Ijósi þess málaði á klæði. 

Hún helgaði alt líj hans sú hugsjónin jagra, 
en ömurleg sjón er nú uppskeran magra. 

Hann rættist ei draumurinn dýrðlegi um jrelsið, 
í stað þess að losna varð harðara helsið. 

Það var „jrelsandi jramtíð“ sem jjötrana reyrði 
og dáleiddi lýðinn, í dróma hann keyrði. 

Nú bíðum við þess — og sú bið er senn úti — 
að beygður hinn síðasti okinu lúti. 

Um alla jörð verða þá eingöngu þrælar, 
að endingu reiknast þá mannkindur sælar. 

Aj þrælunum verða þeir þrœlarnir stærstu 
sem þrælsfjötrin reyrðu og hlekkjunum læstu. 



TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Því óttinn við hina, aö sig drepi úr dróma, 
skal dag og nótt kvelja þá allt fram í góma. 

☆ ☆ ☆ 

Þó skáldið sem frelsinu lof söng sje liðinn 
þá lifa samt tónarnir — hlustaðu á kliðinn. 

Það er útfararsöngur alls manndóms í mönnum, 
að moka on’í gröf er alt þrœlslið í önnum. 

í austri, í vestri þeir annan söng hefja: 

Burt alt nema þýlyndið — manndáð skal kefja. 

Svo lyppast þeir áfram —■ það hringlar í hlekkjum — 
með hryggina kengbeygða af þrœldómi í sekkjum. 

Já, þarna er hún, sjáðu, sú „frelsandi Framtíð“, 
hún fæddi hana af sjer vor Ijúgandi Samtíð. 

Og Heimska og Ragmenska — á þeim var nú þörfin — 
voru þœr sem að unnu hjer Ijósmóðurstörfin. 

Nú áfram, þú tvífættra sauðkinda sægur, 
í sögunni verðurðu að endemum frægur. 

Sú stjórn er þú lýtur og styður og fórnar, 
og stjett þín, er fjelagið. — Þar er nú stjórnað! 

Þar mýla og teyma þig þýlyndis-þrjótar. 

Það eru þrælar á stalli þau goð sem þú blótar. 

Þeir gintu þig, lugu að þjer, heimskingja hópur, 
og hundflatur lagðist og skreið þá hver glópur. 

Og því sem að ærlegt var í þjer, er sálgað, 
ef á þjer sást mannsbragð, á burt var það tálgað. 

Hver snefill af mannrœnu er máttvana og kalinn, 
því Marx hefir sigrað og Hitler og Stalin. 



ÞRJÚ KVÆÐI 


41 


HÚSIÐ MITT 

Jeg bygði hús á bernsku minnar slóð, 
við barðið græna vegg úr torfi hlóð 
og gerði þak úr skógarhrísi og hnausum; 
mjer fanst að reist jeg hefði mikla höll, 
er héðan yfir runnakjarr og völl 
úr dyrunum jeg horfði hurðarlausum. 

Og sextíu árum síðar kom jeg þar, 

jeg sá og mundi glögt hvar húsið var; 

en hvar var mynd af hœð þess, stærð og lagi? 

Þar sást ei rúst — því í var enginn steinn — 

og ekki lengur fúakvistur neinn, 

það alt var blásið burt úr moldarflagi. 

Þá varð mjer þungt í hug að horfa á 
og hvergi örmul verka minna sjá; 
jeg sá þau fokin út í vind og veður, 

Að sjá sig hafa unnið einskis til 
og ekki á Ijeðu pundi staðið skil, 
það er sú sjón, sem ekki hugann gleður. 

Jeg húsið átti að hlaða steinum úr 
og herða i deigulmó ’inn trausta múr, 
í þakið átti hellubjörg að hafa. 

Það hefði eflaust hrunið fyrir því, 
en horfið naumast veðurblásning í, 
því vindar ekki björgin burtu skafa. 

Jeg hafði hvorki vit til þess nje þrek, 
í þakið fjekkst ei efni nema sprek 
og björg í veggi var ei Ijett að finna; 
þau voru til, en aðeins fjarlœgð í, 
að afla þeirra — eg megnaði ekki því — 
þau voru ei hæfi veikra arma minna. 

Úr steinum reist, þó hryndi húsið mitt 
það hefði lengi mint á bólið sitt 
og þögult ögrað þjer að byggja og starfa 
og gera betur gert en hafði jeg, 
þá gat það þannig sýnt þjer rjettan veg; 
þá unnið hefði eg, óbeint samt, til þarfa. 



42 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


En reisti eg hús mitt alveg einskis til? 

Það er sú spurning sem jeg naumast skil 
hvort játa eigi eða hreint að neita. 

Hvort óx jeg við það eða stóð í stað 
er stejnu tók ég föstu marki að? 

1 þeirri spurning sýnist svars að leita. 

Nú híð jeg svarsins, senn er gefast mun; 
þó sjái eg skamt þá hef jeg um það grun, 
að alveg neikvœtt ei það muni verða. 

Jeg þekki lítið lífsins hinztu rök, 
en liklega er að vilja ei þyngsta sök, 
þótt eflaust munur áforms sje og gerða. 

☆ ☆ ☆ 

Hvað mun svo loks um lífs míns smíðastarf? 
Er líklegt að þar finni nokkur arf 
sem hamarinn minn hinzt jeg lagði niður? 
Hvort sló sá hamar högg á nagla einn? 

Er hugsanlegt að finnist nokkur steinn, 
er lagði sá hinn gleymdi og grafni smiður? 

Er hugsanlegt að nokkur neisti sá 
er nái að tendra Ijósið öðrum hjá 
í vökunótta-vísum mínum leynist? 

Þess vildi eg óska, en veit ei hvort svo er, 
og vísast mun það aldrei birtast mjer; 
það aðeins vitrast öðrum hvort svo reynist. 

Jeg vildi hafa góðu sæði sáð, 
en sje ei hvort að vexti fœr það náð 
hjá meðbrœðrum í huga þeirra hljóðum. 
Mun ekkert stoða að jeg vildi vel? 

Jeg veit ei svar, en árangurinn fel 
með barnsins hugar-trausti guði góðum. 



DR. STEFÁN EINARSSON: 


íslenzk helgikvæði á miðöldum 


íslenzk helgikvæði á 12., 13. og 14. 
öld eru kynblandin blóm, sem sækja 
form, mál og stíl til dróttkvæða, en 
andann til samtíða strauma í heim- 
speki og guðfræði kaþólsku kirkj- 
unnar á miðöldunum. Það er í raun- 
inni stór furða, að sálmaform kirkj- 
unnar, hættirnir óbreyttir, skyldu 
ekki þegar frá fyrstu tíð teknir upp 
af skáldum íslenzku kirkjunnar; en 
líklega hefur hinum fyrstu klerk- 
lærðu höfðingjum, eða goða-klerk- 
um, ekki fundizt neitt athugaverð- 
ara við að semja siði hennar að ís- 
lenzkum staðháttum á þessu sviði 
heldur en á mörgum öðrum. Svo 
mikið er víst, að hreinir kaþólskir 
sálmahættir, eða hymnahættir, sjást 
ekki í íslenzkum bókmenntum fyrr 
en á 15. öld. 

Hinar fornu kenningar haldast í 
skáldamáli, og það jafnvel þær, sem 
nota hin fornheiðnu goðanöfn, eins 
og kenningar í Plácítusclrápu, sem 
de Vries hyggur yngri en 1150 vegna 
margra goðakenninga í henni. Ekki 
er óhugsandi að 12. aldar „endur- 
reisnin“ í Evrópu, sem þar vakti 
nýjan áhuga á grísk-latneskum 
fornbókmenntum og blés lífi í klass- 
iska goðafræði, hafi hjálpað íslenzku 
klerkunum til að meta sína eigin 
innlendu goðafræði, ef þeir höfðu þá 
nokkurn tíma týnt því niður. Ef svo 
er þá varð þetta sérstaklega íslenzk 
endurreisn alveg eins og hin eigin- 


lega 16. aldar endurreisn varð ís- 
lenzk, jafnvel á Norðurlöndum. 
Nýtt og frjótt viðfangsefni helgi- 
kvæðaskáldanna varð það að finna 
upp kenningar fyrir Guð, föður, son 
og heilagan anda, ásamt persónum 
úr biblíu- og heilagramannasögum. 
Þá gat jafnvel íslenzk náttúra komið 
þeim til hjálpar eins og auðséð er, 
ef athugaðar eru himinkenningarn- 
ar, sem Gamli kanoki í Þykkvabæ 
tengdi við konungaheiti til þess að 
kenna drottin himins, eða Krist. 
Guðmundur Finnbogason hefur at- 
hugað það, að himinninn í Harmsól 
er í tuttugu og þrem kenningum 
kenndur við úrkomu, storm, ský, 
jafnvel þrumur og eldingar, en í tíu 
kenningum aðeins sér til sólar! En 
frá þessum elztu helgikvæðum, sem 
full eru af kenningum er nokkuð 
jöfn þróun fram að Lilju á 14. öld, 
sem vísvitandi sneiðir hjá kenning- 
um og markar þannig tímamót í 
helgikvæðagerð. 

Straumhvörf í hugsun guðfræð- 
inga og kirkju koma fram í breytt- 
um viðhorfum skálda til Guðs, 
Krists og heilagra manna. Þannig 
hugsuðu menn sér upphaflega (á 
10. og 11. öld) Hvíta-Krist sem vold- 
ugan sigurkonung, og það ekki ein- 
ungis af því, að hann hafði unnið 
sigur á Ása-Þór og öðrum norræn- 
um goðum, heldur fyrst og fremst 
af því að kirkjunnar menn sjálfir 



44 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


höfðu lagt mikla áherzlu á þessa 
hlið hans í hinni frægu og vinsælu 
Niðurstigningarsögu. En á 12. öld — 
öld krossferðanna! — fengu menn 
nóg af þessum dýrðlega sigurkon- 
ungi og fóru heldur að hugsa um 
Krist eða Guð sem manninn, er 
kvaldist og dó fyrir syndir vorar á 
krossinum. Svo skrifar Anselm af 
Kantaraborg: „Það er sætara miklu 
að sjá þig fæddan í þennan heim af 
meynni móður þinni, heldur en að 
sjá þig borinn í dýrðarljóma af 
föðurnum fyrri en morgunstjarnan, 
og ljúfara er að líta þig deyja á 
krossi, heldur en að sjá þig ríkja 
yfir englum á himnum. Hvergi skil 
ég Krist betur en þar sem hann 
hangir á krossinum. 11 Bæði Harmsól 
og Líknarbraut hafa dálítið af þessu 
viðhorfi; í Lilju er það enn skýrara, 
en langt um skýrast í Passíusálmum 
Hallgríms Péturssonar. 

Þeir sem hugleiddu Krist, mann- 
inn, gátu ekki komizt hjá því að 
gefa jafnframt gætur að fólkinu í 
umhverfi hans, hvort sem það var 
við vögguna eða krossinn. Svo var 
auðvitað um Maríu, sem eftir 1200 
fer að sjást grátandi við krossinn, 
mater dolorosa, svo var og um Jó- 
hannes postula, lærisveininn sem 
meistarinn elskaði. Heilagur Bern- 
harður og Benediktsmunkar í 
Citeaux á Frakklandi hleyptu 
Maríu-dýrkun af stokkum á 12. öld 
þar í landi, en hún fékk beggja 
skauta byr á Islandi á 14. og 15. öld. 
Þessar aldir voru líka aldir annara 
dýrlinga á íslandi, postula og píslar- 
votta; en Jóni (Jóhannesi) postula, 
Pétri postula, Nikulási helga og 
Tómasi af Kantaraborg hafði verið 


sungið lof þegar á 13. öld eftir 
kvæðaleifum að dæma. 

Mjög sterkur þáttur í arfi kirkj- 
unnar var táknmál og táknfræði, 
symbólismi og allegóría og klerkar 
notuðu oft eins konar kenningar er 
uxu úr þessum táknfræðilega jarð- 
vegi og mætti því kalla táknkenn- 
ingar (conceits?) til aðgreiningar 
frá kenningum fornskálda. Af þessu 
tæi var flæðar stjarna = maris stella 
(Þ. e. Máría), friðar sýn = visio 
pacis (þ. e. Jerúsalem) ( Geisli 
1152); sól táknandi Guð ( Harmsól, 
Sólarljóð, um 1200); hjörtur tákn- 
andi Krist ( Plácítusdrá-pa 1150—80, 
Sólarljóð, sbr. hinn íslenzka Physio- 
logus) ; segl Óðins kvánar (Friggjar, 
eða Freyju, eða Venusar) þruma 
(hanga) á þráreipum (Sólarljóð). 

Eins og mest af helgum kvæðum í 
kristnum dómi Vesturlanda er 
meginþorri íslenzkra helgikvæða 
andlítill og leiðinlegur lestur a. m. k. 
fyrir mann sem ekki er sanntrúaður 
sjálfur. Nokkrir tindar gnæfa þó 
bjartir og skínandi yfir flatneskj- 
una: andlátsbæn Kolbeins Tuma- 
sonar (1208), Sólarljóð frá sama 
tíma og Lilja Eysteins Ásgrímssonar 
(um 1350). 

Frá 12. öld hafa geymzt fjögur 
helgikvæði heil og nokkur brot. 

Geisli Einars Skúlasonar er elzta 
kvæðið; það er drápa (71 erindi) 
til dýrðar Ólafi konungi helga, en 
hann er þar kallaður öflugur geisli 
miskunnar sólar (Drottins), og sú 
sól var borin af flæðar stjörnu 
(maris stella, Máríu). Það er lofgerð 
um hinn helga mann og jarteinir 
hans fremur heldur en konungslof, 
þótt skáldið gleymi ekki með öllu 



ÍSLENZK HELGIKVÆÐI Á MIÐÖLDUM 


45 


orustum hans, og vel fæddum 
hröfnum, örnum og úlfum, sem eiga 
kviðfylli honum að þakka. Einar 
gleymir ekki heldur að minnast á 
skáldahlut sinn, bæði í þessu lífi og 
hinu ókomna! Kvæðið var flutt í 
Kristskirkju í Niðarósi 1153 (eða 
veturinn 1153—54). 

Fyrsta erindi úr Geisla: 

Eins má óð ok bænir 
allsráðanda ens snjalla, 
mjök er fróðr, sá er getr góða, 
Guðs kenning mér kenna; 
göfugt Ijós boðar geisli 
gunnöflugr miskunnar 
ágætan býð ek ítrum 
Ólafi brag sólar. 

Til eru brot af Jóns drápu postula 
og Krists drápu (?) eftir Nikulás 
Bergsson, ábóta á Munkaþverá, 
ferðamann mikinn, er kom heim úr 
pílagrímsferð til Róms og Jerúsalem 
1154 og dó 1159. Brotin bera vott um 
fyrirmyndunar kenningu (præfigu- 
ratio) kaþólsku kirkjunnar, sem al- 
geng var á miðöldum. 

Harmsól (65 erindi hrynhend) er 
drápa um Krist, sól sorgar, ort af 
Gamla kanoka í Þykkvabæjar- 
klaustri (stofnað 1168). Höfundurinn 
er iðrandi, en veltir sér ekki í synd- 
um sínum; hugleiðingar hans um 
Krist ná hámarki þar sem hann lýsir 
endurkomu hans á dómsdegi, og er 
þá syndurum ráð að vara sig. 
Minnzt hefur verið á kenningar hans 
hér að framan; þær eru margar. 
Kvæðinu lýkur með bæn til lesand- 
ans að biðja fyrir sál höfundarins. 

Fyrsta erindi úr Harmsól: 


Hár stillir, lúk heilli, 
hreggtjalda, mér, aldir, 
upp, þú er allar skaptir, 
óðborgar hlið góðu, 
mjúk svá at mætti auka 
mál gnýlundum stála 
miska bót af mætu 
mín fulltingi þínu. 

Plácítusdrápa (ekki alveg heil) 
segir mjög vinsæla helgisögu á mið- 
öldunum um langreyndan mann, 
sem Drottinn sviptir konu og sonum, 
en lætur fjölskylduna hittast að 
leikslokum, ekki til þess að njótast, 
heldur til þess að deyja píslarvættis- 
dauða. Kvæðið er fullt af kenning- 
um, og töldu eldri fræðimenn það 
fyrir þá sök að líkindum eldra en 
Geisla, en de Vries hyggur að það 
sé þess vegna yngra (frá því um 
1180). Kvæðið hefur geymzt í hand- 
riti frá því um 1200. 

Af því að fyrsta erindi drápunnar 
er ekki heilt, skal ég gefa 6. erindi 
með nöfnum sona Plácítúsar: 

Snjallr gat örr frá illu 
Evstákíús vaknat; 
kván réð þegns at þjóna 
Þeópista vel Kristi; 
ungr nam atferð drengja 
Ágapítús fága; 
þýðr né þengils lýða 
Þéópistus trú missti. 

Leiðarvísan (45 erindi) er drápa 
ort til dýrðar sunnudeginum og á að 
skýra uppruna helginnar á þeim 
degi. Þar segir frá himna-bréfi, sem 
féll til jarðar á sunnudegi í Jerú- 
salem (Jórsölum) og bauð helgi 
dagsins. Til að styðja málið telur 
kvæðið upp fjölda af merkilegum 



46 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


hlutum, sem skeð hafa á sunnudegi 
svo sem boðun Máríu og Krists burð. 
Himnabréfið er alþekkt krossferða- 
minni. Nafnlaus höfundurinn nefnir 
einhvern Rúnólf prest er hafi hjálp- 
að sér (Ketilsson 1143?). Kvæðið 
stælir Plácítusdrápu og Geisla; 
Paasche taldi það vera frá 1150, de 
Vries frá 1180. 

Fyrsta erindi úr Leiðarvísan: 

Þinn óð sevik ok innik 
allskjótt, salar fjalla, 
harðla brátt til hróðrar, 
harri, munn ok varrar; 
mér gefi döglingr dýra 
dæmistóls ok sólar, 
enn svá at ek mega sannan, 
orðgnótt, lofa dróttin! 

Á þrettándu öld halda menn á- 
fram að yrkja helgar drápur. Brot 
eru til af Jónsvísum (postula) eftir 
Kolbein Tumason (d. 1208), Krists- 
drápu (?) eftir Ólaf svartaskáld, 
Tómasardrápu (a Becket) eftir Ólaf 
hvítaskáld, nokkur óþekkjanleg 
slitur í Fjórðu málfræðiritgerðinni 
og nafnlaus brot af Nikulásardrápu. 
Nær heil kvæði eru Liknarbraut (52 
erindi) og Heilagsanda vísur (18 
erindi), fyrsta kunna þýðingin úr 
latneskum hymna: Veni creator 
spiritus (Kom skapari heilagur andi) 
svo sem Einar Ól. Sveinsson hefur 
sýnt. 

Mun ég prenta hér til sýnis 11. 
erindið, er samsvarar fyrsta versi í 
latneska frumsálminum: 

Kom þú hreinskapaðr himna 
hlutvandr föður andi, 
yðvarra frem errinn 
alsœlan hug þræla; 


himneskrar fremr háska 
hjálp unnin miskunnar 
gumna brjóst í grimmum 
Guðs kraptr þau er þú skaptir. 

Veni creator spiritus! 

Mentes tuorum visita; 

Imple superna gratia 
Quæ tu creasti pectora. 

Líknarbraut er kvæði um kross- 
inn; nafnið merkir krossinn. Það er 
hugleiðing um píningu Krists — 
naglarnir heyrast reknir í fætur 
hans, en Máría grætur. Kvæðið er 
tilfinningasamara en eldri kvæðin, 
stíllinn innilegri og persónulegri. 
Það er varða á leið til Lilju; Paasche 
metur það mikils. 

Fyrsta erindi úr Líknarbraut: 

Einn lúktu upp sem ek bæni 
óðrann ok gef sanna 
mér, þú er alls átt ærit, 
orðgnótt, himins dróttinn; 
þinn vil ek kross sem kunnum, 
Kristr styrki mik, dyrka, 
örr, sá er ýta firrir 
allri nauð ok dauða. 

Nokkuð af helgi- og kenni- 
(didactic) kvæðum þrettándu aldar 
fellur ekki í straum dróttkvæðu og 
hrynhendu drápanna, heldur í far- 
veg Eddukvæða-hátta. Merlínusspá 
eftir Geoffrey af Monmouth var 
snúið á lélegt fornyrðislag af Gunn- 
laugi Leifssyni munki (d.1218). Hin 
nafnlausa þýðing á Catonis Disticha 
(Tvíhendur Catós) er kallast Hug- 
svinnsmál munu vera frá síðari hluta 
12. aldar. Ljóðaháttur Hávamála fer 
þessu gamla latneska kennikvæði 
mjög vel. 



ÍSLENZK HELGIKYÆÐI Á MIÐÖLDUM 


47 


Undir ljóðahætti eru líka ort 
Sólarljóð (frá því um 1200 eða þar 
eftir), nafnlaust, en mikilfenglegasta 
kvæði kaþólskt á undan Lilju. í því 
mætast hetjukvæði, kennikvæði, 
leiðslur eða sýnir (visiones), andi 
Hávamála og Völuspár, andi ka- 
þólskra dæmisagna (exempla), sýna 
og táknfræði (symbolismi). Heim- 
spekin er kaþólsk og miðaldaleg: 
breyt vel, og þú munt bjargast. 

1 Sólarljóðum ávarpar dáinn faðir, 
snúinn frá dauðum, son sinn lifandi. 
Hann hefur mál sitt með nokkrum 
dæmisögum, er kasta björtu ljósi á 
háttalag illra manna eða villtra og 
á hlut þeirra eftir dauðann. Eftir 
stutta áminning um bæn til son- 
arins, rifjar faðir hans upp ævi sína, 
heldur skemmtilega, heldur and- 
varalitla, fram til dauðadags, er Hel 
stóð tilbúin að draga hann í djúpið. 
Á dauðastundinni sér hann sólina 
og lýsir þeirri sýn í sjö frægum 
erindum, sem kvæðið dregur nafn 
af: Sól ek sá: 

Sól ek sá 
sanna dagstjörnu 
drúpa dynheimum í; 
en Heljar grind 
heyrða ek á annan veg 
þjóta þunglega. 

Þessi sól er sönn dagstjarna, verus 
Lucifer, þ. e. Kristur. í annari vísu 
sýnist hún vera sjálfur Guð: 

Sól ek sá 

svá þótti mér 

sem ek sceja göfgan Guð. 


Blóðrauðir geislar sólar og eld- 
rautt haf, sem hún sígur í, minna á 
dómsdag: 

Sól ek sá 

setta dreyrstöfum 

mjök var ek þá úr heimi hallr. 

Og' loks: 

Sól ek sá 

síðan aldrigi 

eftir þann dapra dag, 

því at fjallavötn 

lukust fyrir mér saman, 

en ek hvarf kallaðr frá kvölum. 

Þegar sólin er sigin, kemur dauð- 
inn, en sálin flýgur burt — sem 
vonarstjarna — meðan líkaminn 
bíður greftrunar. Á leið sinni um 
sjö sigur-heima og kvölheima, 
mætir sálin fyrst vánardreka og 
illfygli því, er honum fylgir, en þá 
skerst sólarhjörtur (þ. e. Kristur) í 
leikinn og sjö stjörnuenglar, líklega 
undir forustu Mikjáls. Síðan er sál- 
inni á fluginu sýnt í tvo heima, en 
frásagnir hennar af þeim vistar- 
verum láta engan, sem heyrir, í vafa 
um það hvert er betra að fara eftir 
dauðann. Kafla þessum lýkur með 
bæn til þrenningarinnar um að 
„vernda oss alla eymdum frá.“ Loka- 
kafli kvæðis virðist vera nokkrar 
táknrænar svipmyndir, sem mönn- 
um hefur ekki tekizt að skilja eða 
skýra. Næstsíðasta vísan nefnir 
kvæðið Sólarljóð, en síðasta vísan, 
þar sem faðirinn kveður son sinn, 
bergmálar hinn fræga kaþólska lík- 
söng: Requiem aeternam dona eis, 
domine: 



48 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Hér vit skiljumsk 
ok hittask munum 
á feginsdegi fíra; 
dróttinn minn, 
gefi dauðum ró, 
en hinum líkn er lifa. 

Þótt kvæðið sé skylt kaþólsku 
leiðslubókmenntunum, þá er leiðsl- 
an, eða sýnirnar, ekki aðalatriðið í 
uppistöðu kvæðisins, eins og þær 
eru t. d. í Duggals leiðslu (Visio 
Tungdali). En eins og Dante spegl- 
aði sína samtíð í hinni óviðjafnan- 
legu Divina Commedia, þannig álít- 
ur Paasche, að óöld og glæpir Sturl- 
unga-aldar muni vera áþreifanleg í 
Sólarljóðum ekki síður en trú aldar- 
innar. Sú trú birtist ekki aðeins hjá 
beztu mönnum kirkjunnar eins og 
Guðmundi góða, heldur líka hjá 
guðhræddum höfðingjum eins og 
Rafni Sveinbjarnarsyni (d. 1213) — 
sem vel hefði getað ort Sólarljóð — 
og það jafnvel hjá mesta mótstöðu- 
manni kirkjunnar, Kolbeini Tuma- 
syni. 

Lítill vafi er á því, að Kolbeinn 
hefur ætlað sér að ráða lögum og 
lofum norðlenzkrar kirkju, er hann 
neyddi Guðmund prest Arason til 
að taka við biskupskjöri á Hólum. 
En jafnskjótt og Guðmundur var 
biskup orðinn, gerðist hann lítt leiði- 
tamur skapara sínum hinum verald- 
lega og kvað svo rammt að því, að 
hann bannfærði Kolbein. Skömmu 
síðar, það var á Máríumessu 1208. 
hringdu kirkjuklukkur í Hólakirkju 
til aftansöngs, en Kolbeinn Tuma- 
son, að dauða kominn, bannfærður 
óvinur kirkjunnar, heyrði þær ekki. 
Þá orti hann þrjú runhend erindi, 


andlátsbæn til Krists Máríusonar, 
en sú bæn er af því tæi, að hennar 
líki að dýpt og innileik mun tor- 
fundinn fyrir utan Sólarljóð og 
Lilju, ef ekki er farið í latínuhymna 
kirkjunnar sjálfrar á þessu tímabili. 

Heyrðu himna smiðr, 
hvers er skáldit biðr: 
komi mjúk til mín 
miskunnin þín; 
því heit ek á þik, 
þú hefir skaptan mik; 
ek em þrællinn þinn, 
þú ert Dróttinn minn. 

Guð heit ek á þik, 
at þú græðir mik, 
minnstu mildingr mín, 
mest þurfum þín; 
ryð þú röðla gramr, 
ríklyndr og framr, 
hölds hverri sorg 
úr hjartaborg. 

Gættu, mildingr, mín, 
mest þurfum þín 
helzt hverja stund 
á hölda grund; 
sendu, meyjar mögr, 
málsefnin fögr, 
öll er hjálp af þér 
í hjarta mér. 

Þegar kemur fram á fjórtándu öld 
lifa fornskálda hættir (dróttkvætt, 
hrynhent o. s. frv.) aðeins í helgi- 
kvæðum, því að rímnahættir taka þá 
við veraldlegum efnum. Verður 
ekki annað sagt en allmikið sé 
til af þessum helgikvæðum undir 
fornháttum, eftir hinni gömlu út- 
gáfu Finns Jónssonar að dæma 



ÍSLENZK HELGIKVÆÐI Á MIÐÖLDUM 


49 


(Skjaldedigtningen II, A og B), en 
prófessor Jón Helgason hyggur, að 
nokkuð af nafnlausu kvæðunum í 
henni geti verið frá fimmtándu öld. 

Það sem einkennir 14. aldar helgi- 
kvæðin er þetta, að helgir menn 
eða dýrlingar eru nú yrkisefni nær 
eingöngu, með Máríu allravinsæl- 
asta. Átta kvæði eru ort henni til 
lofs og dýrðar: tvö lofkvæði, Lilja 
og Máríudrápa, einn Máríugrátr 
(planctus) og fimm helgisögur allar 
(nema ein?) eftir Máríusögu. Af 
helgum meyjum fær Katrín heila 
drápu (eftir Kálf skáld = Vitulus 
vates) en þrjátíu og tvær aðrar 
meyjar eiga eina Heilagra meyja 
drápu allar saman. 

Af postulunum fá Pétur og And- 
réas sitt lofkvæðið hvor ( Andréas- 
drápa er þó aðeins brot), en hver um 
sig fær eitt erindi í Allra postula 
minnivísum. I því kvæði er hvert 
erindi dróttkvæð vísa auk tveggja 
vísuorða, sem hvetja til að drekka 
minni postulans. Þetta er minni 
Jakobs: 

Oss gefi Jákób þessa 
Jóns bróðir frið góðan 
siðar ok sanna prýði, 
sœtast hœfilœti; 
halda manni mildum 
mikit stím pílagrímar 
þar er fagnaðar færi 
fellr í Kompostella. 

Gleði gjörvalla inni 
Guð með Jákóbs minni. 

Loks er brot af Heilagra manna 
drápu, ef til vill til heiðurs öllum 
heilögum, þótt eigi sé getið fleiri en 
sjö í því, sem varðveitt er af dráp- 
unni. 


Eini „helgi“ maðurinn, sem kemst 
í nokkurt hálfkvisti við Máríu mey 
í vinsældum, er betlara-biskupinn 
Guðmundur góði. íslendingar börð- 
ust fyrir helgi hans; bein hans voru 
upp tekin 1344, Arngrímur ábóti 
Brandsson á Þingeyrum setti saman 
Æfi ( Vita ) hans á latínu og orti 
drápu (1345) honum til heiðurs. 
Tveir aðrir menn, Einar Gilsson 
(lögmaður 1362—69) og Árni Jóns- 
son ábóti á Munkaþverá tóku undir 
lofið, svo að hinn góði biskup var 
dýrkaður í ekki færri en sex kvæð- 
um; allt árangurslaust. 

Hér er ekkert rúm til að ræða 
kvæði þessi nákvæmlega, nema hið 
mikla og fræga kvæði Lilju og höf- 
und hennar Eystein Ásgrímsson. 
Það hlýtur að hafa verið ort á árun- 
um 1343—44, því að það hefur sýni- 
lega haft áhrif á Guðmundardrápu 
þá, sem áður er nefnd, eftir Arngrím 
Brandsson. 

Árið 1343 var Eysteinn Ásgríms- 
son munkur set'tur í dýflissu fyrir 
skírlífisbrot og fyrir það að hafa 
barið á ábóta sínum á Þykkvabæ í 
Veri. Skömmu síðar var honum 
sleppt og hann sendur í klaustrið á 
Helgafelli. Árið 1349 var Eysteinn 
Ásgrímsson gerður officialis í Skál- 
holti; hann vann með biskupi og fór 
með honum til Noregs 1355. í Noregi 
var Eysteinn fram til ársins 1357, 
þegar hann með öðrum manni var 
gerður eftirlitsmaður Skálholts- 
biskupsstóls. í því embætti féll hann 
í ónáð biskups, og það svo að biskup 
bannfærði hann. Árið 1360 sneru 
eftirlitsmennirnir aftur til Noregs og 
þar andast Eysteinn 14. marz 1361 í 
klaustrinu í Helgisetri í Niðarósi. 



50 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Ef öll þessi atvik eru þættir úr 
lífi sama manns, þá virðist maður- 
inn hafa verið ofsamaður mikill, 
stundum í uppreisn gegn, stundum 
við æðstu völd í kirkjunni móður 
sinni. Flestir, sem um kvæðið og 
höfundinn hafa skrifað, hafa ekki 
dregið þenna rómantíska æfiferil 
Eysteins í efa. En síðasti útgefandi 
kvæðisins, Guðbrandur Jónsson, 
skildi syndarann og uppreisnar- 
manninn frá hinum æruverða 
kirkjuhöfðingja og ánafnaði höfð- 
ingjanum kvæðið. Síðan hefur 
Gunnar Finnbogason bent á það 
(Á góðu dægri 1951), að fyrsti 
helmingur 14. aldar virðist hafa 
verið tími, þar sem töluvert illgresi 
greri upp í ökrum kirkjunnar og 
klaustranna eins og raunar vænta 
mátti eftir hinn mikla sigur hennar 
í togstreitunni um löndin (staðina, 
Staða-Árni) í landinu, laust fyrir 
1300. Líka hefur verið bent á það, 
að Arngrímur ábóti Brandsson á 
Þingeyrum, áðurnefndur höfundur 
Giiðmundardrápu, virðist hafa gert 
uppreisn gegn kirkjunni og fengið 
uppreist af henni alveg eins og 
Eysteinn. Það sem athyglisverðast 
er: þeir virðast eigi aðeins hafa 
verið félagar er þeir börðu ábótann 
í Þykkvabæ, heldur verður Arn- 
grímur fyrstur manna til að meta 
Lilju með því að stæla hana, eins og 
Guðmundardrápa hans sýnir. 

Lilja, hundrað erinda hrynhend 
drápa, hefur jafnan verið talin ort 
til dýrðar Máríu mey; nafnið Lilja 
og erindafjöldinn: jafnmörg erindi 
og í Máríubæninni Ave Maria, hefur 
hvorttveggja þótt benda á það. En 
Guðbrandur Jónsson bendir á það, 


að aðeins tíu hundruðustu af erind- 
unum (86—95) fjalli um Máríu sér- 
staklega, en á öðrum stöðum í 
kvæðinu tileinkar höfundurinn það 
Guði, Kristi, eða Kristi og Máríu. 
í raun og veru er kvæðið saga ver- 
aldar eins og vestræn kristni skildi 
hana og eins og hún hefur verið 
sögð í óteljandi kvæðum af svipuðu 
tæi. Eftir ákall á Guð og Máríu 
byrjar kvæðið söguna með sköpun 
og falli englanna, segir síðan frá 
sköpun Adams og Evu, freistingu 
þeirra og falli. Þá kemur boðun 
Máríu, og fæðing Krists. Þá er sagt 
frá freistingu Krists og því, sem er 
veigamesti kafli þessarar veraldar- 
sögu, pínu hans og dauða. Þessi 
kafli verður í miðri drápunni þar 
sem stefin tvö mætast: 

Sé þér dýrð, með sannri prýði 
sunginn heiðr af öllum tungum 
eilíflega. Með sigri og sælu 
sœmd og vald þitt minnkist aldri. 

Æfinlega með lyktum lófum 
lof rœðandi á kné sín hæði 
skepnan öll er skyld að falla, 
Skapari minn, fyrir ásján þinni. 

Þar getur líka að líta sorgandi 
móður hans, mater dolorosa : 

Höfuðdrottningin harmi þrungin, 
hneigð og lút, er skalf af sútum, 
færðist nœr, þá er fell úr sárum 
fossum hlóðið niðr á krossinn. 
Þrútnar brjóst, en hjartað hristist, 
hold er klökkt, en öndin snöktir, — 
augun tóku að drukkna drjúgum 
döpur og móð í táraflóði. 

Næst kemur niðurstigningarsagan, 
þá upprisan og loks dómsdagur. 



ÍSLENZK HELGIKVÆÐI Á MIÐÖLDUM 


51 


Það sem eftir er kvæðisins (75—100 
erindi) er mest iðrandi sjálfs- 
ásakanir með bænum og Máríu- 
lofi. Kvæðið sýnir, að Eysteinn 
kunni guðfræði sína, en var tæplega 
frumlegur hugsuður. Með áherzlu 
þeirri er hann leggur á synd og náð 
stendur hann nær Passíusálmunum 
en Sólarljóðum. 

En kvæðið ber líka vott þess að 
hann var mikið skáld, sem kunni að 
blása lífsanda í verk sitt. Hann náði 
þessum árangri að ekki litlu leyti 
með því að sneiða hjá hinum fornu 
kenningum skáldamálsins; það gerði 
kvæðið auðskildara, aðgengilegra, 
beindi brautina til hjartans; hann 
var Jónas Hallgrímsson og Tómas 
Guðmundsson sinnar tíðar. Stíll 
hans varð auðveldari en allt það, 
sem áður hafði heyrzt, þó dregur 
þetta hvergi úr hátign og mikilfeng- 
leik hans. Vísuorð hans eru mátu- 
lega hreimmikil og stílföst til þess 
að bera fram lof Drottins og Máríu. 
Frásögn hans er röskleg, myndir vel 
valdar, lýsingar hans á fjandanum 
geta verið skemmtilega beizkar. 
Vera má að birta og ljómi kvæðisins 
sé heldur í kaldara lagi, ef borið er 
saman við andlátsbæn Kolbeins eða 
Passíusálmana. Samt hafa sumir 
beztu ritskýrendur (Paasche) lagt 
áherzlu á dýpt tilfinninga hans. 

Að skáldið vissi, hvert hann var 
að fara og hvað hann ætlaði sér með 
list sinni sést af sjálfs hans orðum: 

Fyrri menn, er jrœðin kunnu 
forn og klók af heiðnum hókum 
slungin, mjúkt af sínum kóngum 
sungu lof með danskri tungu. 

Af þvílíku móðurmáli 


meir skyldumst eg en nokkur þeira 
hrærðan dikt með ástarorðum 
allsvaldanda kóngi gjalda. 

Þetta erindi er nær upphafi 
kvæðis, en hinar tvær nálægt 
kvæðislokum: 

Veri kátar nú virða sveitir. 

Vœtti eg þess, í kvæðis hœtti 
vorkenni þótt verka þenna 
vanda eg miðr, en þætti standa. 
Varðar mest til allra orða 
undirstaðan sé réttlig fundin, 
eigi glögg þótt Eddu regla 
undan hljóti að víkja stundum. 

Sá, er óðinn skal vandan velja, 
velr svo mörg í kvæði að fela 
hulin fornyrði að trautt má telja, 
tel eg þenna svo skilning dvelja. 

Vel því — að hér má skýr orð skilja, 
skili þjóðir minn Ijósan vilja, — 
tal óbreytilegt veitt að vilja. — 

Vil eg að kvœðið heiti LILJA. 

Skáldið náði tilgangi sínum. Það 
er víst, að kvæðið varð svo vinsælt, 
að öllum var kennt það, og áttu 
menn að fara með það daglega, eða 
að minnsta kosti einu sinni í viku. 
Aðdáun fólks á kvæðinu kemur 
hvergi betur fram en í orðtækinu: 
„allir vildu Lilju kveðið hafa.“ 
Fimmtándu aldar skáldin gerðu 
slíkt hið sama með því að nota hátt- 
inn og líkja eftir kvæðinu: meiri 
fullkomnun gátu þeir ekki hugsað 
sér en ljómaði af þessu tízkukvæði 
fjórtándu aldarinnar. Siðaskipta- 
menn fóru að dæmi þeirra með því 
að taka Lilju upp í Vísnabók Guð- 
brands (1612), að vísu með nokkrum 



52 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


úrfellingum og breytingum. Og í legar kunni að virðast, og alveg ó- 


raun og veru höfðu siðskiptamenn 
eða siðabótamenn, eins og þeir köll- 
uðu sjálfa sig, ekkert til þess að 
setja á bekk með Lilju fyrr en 
Passíusálmar Hallgríms koma til 
sögu. 

Helgikvæði fimmtándu aldar og 
fram að siðabót (1550) hafa verið 
gefin út og rædd aðallega af 
tveim fræðimönnum, Jóni Þorkels- 
syni (Dr. forna) og Jóni Helgasyni 
prófessor í Kaupmannahöfn, en 
Páll Eggert Ólason hefur líka átt í 
því starfi ekki ómerkan þátt. Jón 
Þorkelsson kom ungur að ónumdu 
landi miðaldafræðanna og eyddi 
langri æfi til að marka og draga á 
land allt það vogrek, sem þar rak á 
fjörur hans. Hann var geysiminn- 
ugur og hafði frábæra gáfu til þess 
að tengja saman og skapa myndir og 
mannlýsingar úr brotunum. En 
hann hafði hvorki tíma né löngun 
til að beita nákvæmri, hárbeittri 
gagnrýni í fræðum sínum. Hins veg- 
ar virðist hárhvöss gagnrýni hafa 
verið Jóni Helgasyni í blóð borin. 
Þótt hann sé lærisveinn Finns Jóns- 
sonar, en ekki Eysteins Ásgrímsson- 
ar, þá hefur hann fullkomlega til- 
einkað sér lífsreglu Eysteins: 

Varðar mest til allra oröa 

undirstaðan sé réttlig fundin. 

Þessi gagnrýna samvizka gerir 
Jón ekki aðeins að bezta útgefanda 
íslenzkra handrita sinnar tíðar 
(ómetanlegur kostur á manni, sem 
situr í Árnasafni), heldur líka 
manna hlífðarlausastan að rífa niður 
hugspilaborgir annara, þótt glæsi- 


faanlegan til að eyða sínum dýra og 
nauma tíma í svo auðvirðileg störf. 
Af þessu má það vera auðskilið að 
Jón Helgason hafði ekki lítið að at- 
huga við útgáfur Jóns Þorkelssonar 
af miðaldakvæðunum eins og t. d. 
Kvæðasafn (1922—1927), sem hann 
dæmdi allhart þegar út kom. Hitt 
er þó meira um vert að þessir merku 
nafnar hafa fullkomlega sameinazt 
í ást á sínum fornu fræðum, enda 
hafa báðir ort sig aftur í þessar 
miðaldir, svo að enginn nútíma- 
skálda stendur þeim þar á sporði. 
Hins vegar verður sennilega bið á 
því að hin fornu kvæði verði betur 
útgefin en Jón Helgason gerði í 
íslenzkum miðaldakvœðum (1936). 

Jón Helgason telur, að engin 
höfundanöfn verði með vissu tengd 
við kvæði frá 15. öld. Jón Máríu- 
skáld var áður talinn sami maður 
og sr. Jón Pálsson, prestur á Grenj- 
aðarstað (d. 1471) og höfundur 

Máríulykils; hvorttveggja telur Jón 
Helgason nú jafntilhæfulítið. 

í vísu frá fyrra helmingi 16. aldar, 
sem kennd er Jóni Arasyni biskupi, 
eru fjögur skáld, þá á lífi, nefnd til 
þess að vera beztu skáld á landinu, 
hvert í sínum fjórðungi: 

Öld segir afbragð skálda 
Einar prest fyrir vestan; 
Hallsson hróðrar snilli 
hefir kunnað fyrir sunnan; 
Blind hafa bragnar fundið 
bragtraustan fyrir austan 
Gunna get eg að sönnu 
greiðorður sé fyrir norðan. 

Einar „fyrir vestan“ var Snorra- 



ÍSLENZK HELGIKVÆÐI Á MIÐÖLDUM 


53 


son og kallaður Ölduhryggjarskáld 
(d. 1534); af kvæðum hans lifir nú 
ekki ein staka svo menn viti. Jón 
Hallsson „fyrir sunnan“ (d. 1538) 
orti Ellikvœði og voru erindi úr því 
birt í Vísnabók Guðbrands biskups 
(1612). Sigurður blindur „fyrir 
austan“ orti meðal annars rímur, 
þar á meðal Hektorsrímur með Jóni 
Arasyni biskupi. Lengi héldu menn 
líka að hann væri höfundur ágæts 
kvæðis, sem Rósa kallast, með svip 
af Lilju, en Páll E. Ólason telur það 
sennilegt að þetta kvæði sé heldur 
eftir Sigurð Narfason í Fagradal í 
Dölum (15.—16. öld). Ef þetta er 
rétt er ekki einu sinni hægt að 
tengja Fagradal „fyrir austan“ við 
nafn Sigurðar blinda. 1 ) Síðastur er 
nefndur Gunni fyrir norðan; það er 
Gunni Hallsson Hólaskáld (d. 1545); 
honum eru kenndar Ólafsvísur með 
ekki of mikilli vissu. 

Nálægt lokum hinnar kaþólsku 


1) ÞaÖ var þaö, sem Jón Þorkelsson 
geröi. Hann áleit að Sigurður blindur 
hefði búið í Fagradal í Mýrdal, sem að 
vísu var i Austfirðingafjðrðungi hinum 
gamla (náði vestur að Fúlalæk). Aðrir 
beir sem til greina gátu komið voru Fagri- 
dalur í Breiðdal og Fagridalur í Vopna- 
firði. Eg hugði um stund, að hægt kynni 
að vera að sýna fram á að Jðn biskup á 
Hólum gæti ekki með nokkru mðti sagt 
„fyrir austan" um mann sem frá Hólum 
að sjá hlaut að búa suður í Mýrdal frá 
nútíma málvenju. En mér varð ekki að 
bessari hyggju minni. Sr. Jón Steingríms- 
son skrifar svo I 19. kapítula æfisögu 
sinnar um ferðalag úr Skagafirði suður 
undir Eyjafjöll: 

„Árið bar eftir (b- e. 1752), bá eg var á 
Reynistað, fór eg enn austur á land tii 
fiskikaupa. Varð eg enn kunnugur góðum 
og misjöfnum mönnum og bó eg fengi 
nógan fisk keyptan undir Eyjafjöllum, var 
hann hjá flestum beim svo húsrakur með 
öðru fleira, að eigi gat staðið sina vigt bá 
norður kom og varð eg bví heldur að fara 
út í Vestmannaeyjar og eiga undir von 
með teppur.“ 


aldar birtast tveir höfundar í nokk- 
uð skýrara ljósi: Hallur Ögmundar- 
son (1501—39), prestur á Vestfjörð- 
um, höfundur Gimsteins, Máríu- 
blóms, Náðar og Nikulásardrápu og 
Jón biskup Arason á Hólum, alltaf 
álitinn mesta skáld sinnar tíðar og 
venjulega talinn höfundur kvæð- 
annar Ljómur, Niðurstigningsvísur 
og Krossvísur, þótt Jón Helgason 
leyfi honum aðeins Píslargrát og 
Davíðsdikt með vissu. 

I þeim tveim bindum, sem út eru 
komin af Miðaldakvæðum Jóns 
Helgasonar eru um hundrað helgi- 
kvæði kaþólsk frá tímabilinu 1400— 
1550 — fimm sinnum fleiri en helgi- 
kvæði frá 14. öld og má þó vera að 
sum þeirra ætti að dagsetja eftir 
1400. Af því að flest af þessum kvæð- 
um er nafnlaust, er auðveldast að 
flokka þau eftir efni. 

Fyrst eru kvæði sem fjalla um 
sköpunina, syndafallið, endurlausn- 
ina og dómsdag. Þetta er efnið í 
Lilju, Rósu og Ljómum og fjórum 
kvæðum betur, alls sjö kvæðum. 
Hátturinn Liljulag (hrynhent) er 
líka notaður í Rósu (133 erindi) en 
höfundur Ljóma notar nýjan hátt, 
notaðan áður (?) aðeins af Skáld- 
Sveini og Jóni Arasyni (í Davíðs- 
dikti ) ef Jón Arason er ekki höf- 
undur Ljóma, sem vel má vera, þótt 
ekki verði það sýnt, að ætlun Jóns 
Helgasonar. 

Þá eru kvæði um Krist og kross 
helgan. Af þeim eru Píslargrátur 
með vissu, Niðurstigningsvísur og 
Krossvísur með vafa eftir Jón Ara- 
son; Máríublóm (þ. e. Kristur) og 
Gimsteinn (þ. e. Krossinn ) eftir 
Hall Ögmundarson. Fimmtán kvæði 



54 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


eru um þetta efni, nokkuð jafnskipt 
milli Krists og kross hans. 

Eins og öldina á undan (14. öld) 
er Máría langsamlega vinsælust af 
dýrlingum á fimmtándu öld. Um 150 
kirkjur voru helgaðar henni á ís- 
landi. Nær helmingur (45) helgi- 
kvæðanna er um hana. Fyrsta 
kvæðið Náð eftir Hall Ögmundar- 
son segir söguna af móður hennar 
Önnu (þ. e. Náð), sem Jacob de 
Voragine hafði gert vinsæla á 
Vesturlöndum á 14. öld í frásögnun- 
um í Legenda Aurea (Gullnu Helgi- 
sögurnar). Um tylft af kvæðum 
segja sögu Máríu sjálfrar. Þar af eru 
fjögur hástemmd lofkvæði, þrjú 
þeirra málblöndungar, makarónisk 
(þ. e. á málblendíngi úr latínu og 
íslenzku) og segja þau frá boðun 
Máríu og dýrð hennar. Þá eru þrjú 
kvæði, eitt þeirra kallað Máríu- 
grátur, sem lofa hana að vísu en 
dvelja við fimm sorgir hennar. 
Önnur þrjú í viðbót kveða um fagn- 
að hennar fimm- eða sjöfaldan. 
Tylftina fylla tvö kvæði, og er í öðru 
þeirra, Heyr mig bjartast blómstrið 
mæta, hrífandi lýsing á Kristi á 
krossinum og Máríu fullri sorgar. 
Önnur tylft Máríukvæða segir helgi- 
sögur um Máríu, að mestu leyti eftir 
Máríusögu. 

Þá er að telja háttalykilinn, 
Máríulykil, sem kenndur hefur 
verið Jóni Máríuskáldi, vafasömum 
manni. En á því er enginn vafi, að 
háttalykillinn tekur meðal helgi- 
kvæðanna við af háttalyklum 
þeirra Rögnvalds kala og Snorra. 
Upphaflega virðist þessi háttalykill 
hafa verið aðeins 36 erindi í 
jafnmörgum háttum að fornu 


tali. Eru þetta og allt fornir hættir 
og ekkert af hinum nýju hymna- 
háttum hefur fengið upptöku. I út- 
gáfu sem aukin er því nær um 
helming (70 erindi) er enn mest af 
fornu háttunum en þó nokkrir nýir. 

Það sem eftir er af Máríukvæðun- 
um, þar í hið hástemmda makarón- 
iska (blöndungs-) lofkvæði Salutatio 
Mariae, er flest lof og bænir fyrir 
skáldinu, fjölskyldu hans eða mann- 
kyni öllu, stundum mengað van- 
máttarkennd höfundar, stundum 
blandað gleði, allt að því hroka, er 
höfundur ber Máríu, himnakærustu 
sína, saman við veraldlegar kærust- 
ur annara manna. Flest af Máríu- 
kvæðunum er nafnlaust, en nokkur 
eru höfundum kennd með meiri og 
minni vissu. 

Samanborið við fjölda Máríu- 
kvæðanna komast postularnir ekki 
upp í moðreyk. Til er Tólf postula 
kvæði helgað þeim öllum, tvö kvæði 
um Sánkta Pétur, önnur tvö um 
postulann Pál, þrjú um Andréas 
postula og aðeins eitt handa hverj- 
um um Jón (Jóhannes), Jakob, 
Tómas og Bartholomeus. Vinsældir 
Andréasar postula, Skotadýrlings, 
má vera tilviljun, er styrkist 
kannske af því, að á 14. öld (ef þessi 
kvæði eru frá 15. öld) hefjast þrjú 
kvæði á ákalli til Andréasar (auk 
ákalls til Guðs og Máríu, sem er 
þvínær í öllum kvæðum). Þetta eru 
tvö Máríukvæði og ein Heilagra 
meyja drápa. Ef iitið er á kirkju- 
eignir Andréasar postula, þá er hann 
langt á eftir Pétri (58), Jóni postula 
(20) og Jóhannesi skírara (20) með 
einar 13 kirkjur á landinu. 

Af heilögum mönnum virðast að- 



ÍSLENZK HELGIKVÆÐI Á MIÐÖLDUM 


55 


eins Nikulás helgi og Ólafur helgi 
hafa verið vinsælli en postularnir. 
Fjögur lofkvæði hafa geymzt til 
heiðurs hvorum þessara dýrðar- 
manna, en Nikulás átti 40 kirkjur, 
Ólafur 52 eða fleiri. Tvö kvæði hvor 
fá María Magdalena og Cecilia 
(Sesselja) helga. Hitt dýrlinganna — 
Agnes, Barbára, Kristefórus, Dóró- 
thea, Hallvarður, Lárentíus, Magnús 
Eyjajarl, Margrét og Tómas af Kant- 
araborg — fá aðeins eitt kvæði 
hvert. Allmörg kvæðanna eru blönd- 
ungar (makarónisk) með mjög ein- 
kennilegum stílblæ. 

Eins og áður segir má vera, að 
eitthvað af 14. aldar helgikvæðum 
Finns Jónssonar (Skjaldedigtning 
II, B) undir dróttkvæðum eða hálf- 
hnepptum háttum sé frá 15. öld. 
Annars finnast engir fornskálda- 
hættir á tímabilinu 1400—1500 nema 
fornyrðislag í Krossþulum og hryn- 
hent eða Liljulag Eysteins. Allir 
yrkja undir Liljulagi, líka beztu 
skáldin eins og Sigurður Narfason 
(Rósa ), Jón Arason ( Píslargrátur ) 
og Hallur Ögmundarson (Náð). 

Því meir áberandi er fimmtándu 
aldar flóðið af nýju sálma- eða 
hymnaháttunum. 97 af hundraði af 
öllum helgikvæðum eru í þessum 
nýstárlega tízkubúningi — undir 45 
háttum eða meira — öllum teknum 
að láni eða mynduðum eftir latnesk- 
um, norrænum (?), þýzkum og 
frönskum sálma hymna- eða sek- 
ventsíuháttum. 

Þótt merkilegt sé, finnst ekki 
hin fornfræga ambrósíanska fer- 
skeytla*) notuð í íslenzkum helgi- 
kvæðum, og það þótt hún hittist 


í latnesk-íslenzku Þorlákstíðunum 
(Officium St. Thorlaci) um 1300: 

Adest jestum percelebre 
quo effugantur tenebre 
mentem lumen irradiat 
gens devota tripudiat. 

Hins vegar er forndansa ferskeytl- 
an notuð í kvæðinu um hinn norska 
dýrling Hallvarð helga: 

Vébjörn nefni eg bónda þann, 
sem bjó á Hlíðarenda, 

Oddný heitir kona hans 
gifta mun þau henda. 

Ólu þau einn ungan son 
gerðu hann so teita, 
gáfu honum virðulegt nafn 
og létu hann Hallvarð heita. 

Og í íslenzkum fornkvœðum, sem 
réttara væri að kalla sagnadansa, 
eru a. m. k. sex kvæði um helgi- 
sögur, eflaust af norrænum (norsk- 
um? eða dönskum) uppruna. Úr því 
að svo er, getur sú spurning vaknað, 
hvort Hallvarðskvæðið sé þá ekki 
norskt líka, og er dálítið erfitt að 
sjá hvers vegna það var ekki gefið 
út með fornkvæðunum. En ef 
ambrósíanska ferskeytlan er útlæg 
ger úr íslenzkum sálmum og hymn- 
um, þá þykir mér ekki ólíklegt, að 
því kunni að valda að hún gat verið 
svo keimlík rímna- og dansa-fer- 
skeytlunni. Sú ferskeytla hafði lent í 


*) Ambrósíus helgi (um 340—397) 
biskup i Milanð er oft talinn fatSir latn- 
esku hymnanna eSa sálmanna. Þeir voru 
upphaflega ortir undir hætti meS fjórum 
vísuorÍSum (ferskeytt) og átta samstöfum 
i visuorði. 



56 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


svo miklu veraldarhnjaski frá því 
líklega á tólftu öld í dönsum, rímum 
og sagnadönsum, að kirkjunnar 
mönnum þótti hún óhæf til heilagra 
kvæða og hymna, þar til Guðbrand- 
ur biskup innleiddi biblíurímur til 
þess að útrýma illu með illu á 
hómópatiskan hátt. Framvindan í 
þessu efni virðist hafa verið önnur 
en annars staðar á Norðurlöndum. 
Þar var ferskeytlan notuð — hver 
sem uppruni hennar kann að hafa 
verið — til þess að segja helgisögur, 
eins og þjóðvísur á Norðurlöndum 
bera beztan vott um. Á hinn bóginn 
er það líklega vegna þess að am- 
brósíanska ferskeytlan lifði sem 
helgikvæðaform á Norðurlöndum, 
að þar virðast menn hafa haft miklu 
minni tilhneigingu til að reyna aðra 
og fjölbreyttari hymnahætti heldur 
en úti á íslandi. — Því það er varla 
fyrr en eftir siðaskipti að hinir fjöl- 
breyttu hættir fara að ryðja sér 
til rúms á Norðurlöndum. 

Af öðrum vinsælum latneskum 
háttum má nefna Pange lingua 
gloriosi í gerð Tómasar af Aquinas 
(d. 1274):*) 

Pange, lingua gloriosi 
Corporis mysterium 
Sanguinisque pretiosi, 

Quem in mundi pretium 
Fructus ventris generosi 
Rex effudit gentium. 


*) Rímlaus er hátturinn miklu eldri. 
Svo yrkir Venantius Fortunatus (d. eftir 
G00): 

Pange, lingua, gloriosi 
proelium certaminis 
Et super crucis tropaeo, 
dic triumphum nobilem, 

Qualiter redemptor orbis 
immolatus vicerit. 


Hátturinn var notaður í Agnesar- 
dikti: 

Hœstur Guð með heiðri skapti 
lians er valdið himnum á 
eina mey af miklum krafti 
milding hóf svo villu frá 
seggjum linar hún synda hafti 
signuð jómfrú Agnesá. 

En þýðingin Tunga mín af hjarta 
hljóði var ekki gerð fyrr en eftir 
siðaskipti. Vinsæll og frægur var 
líka hátturinn, sem Pétur Damíanus 
hafði notað þegar á 11. öld en varð 
fyrst nafntogaður í kvæði eftir 
Archipoeta (d. um 1140): 

Mihi (eða: meum) est propositum 
in taberna mori, 

Vinum sit appositum 
morientis ori, 

Ut dicant cum venerint 
angelorum chori, 

‘Deus sit propitius 
huic potatori’ 

Hann er notaður ekki aðeins 1 ís- 
lenzk-latneskum Þorláks- og Jóns- 
tíðum (um 1300) en líka í Dýrðar- 
legast dyggða blóm (þýtt úr latnesk- 
um hymna í Analecta hymnica 
XXXII, bls. 166): 

Dýrðarlegast dyggða blóm 

domina coelorum 

Móðir Guðs og meyjan frórn 

medela reorum 

Sekra hlíf að sönnum dóm 

salus anxiorum 

Heyr þú prúðust píslar róm 

preces famulorum. 

Sex helgikvæði eru undir háttum 
sem ég hefi fundið eins eða nálega 



ISLENZK HELGIKVÆÐI Á MIÐÖLDUM 


57 


eins í þýzkum hymnum og sálmum 
frá því fyrir siðaskipti. Sem dæmi 
um líkingu, sem því miður er ekki 
fullkomin, má nefna Máría meyjan 
skæra og bera það saman við Lobet 
die maget Marien eftir Heinrich von 
Loufenberg (15. öld): 

Máría meyjan skæra 
minning þín og æra 
verdugt væri að jæra 
vegsemd þér og sóma 
soddan sólar lióma. 

Þú varst ein, ein, ein, 
þú varst ein svo helg og hrein 
hœstum vafin blóma. 

Woluf in andaht allgemein, 
ir syend grossz ader clein 
vnd singent von einer maget rein, 
von einer, die ich meine, 
alle sant gemeine! 

Alle sant, sant! 

Sant mary ist si genant, 
die den tuefel uebermant. 

Þó að ég hafi ekki fundið neinn 
hátt, sem er nákvæmlega eins eða 
nokkuð líkur hættinum á Ljómum, 
þá er sá háttur einmitt ágætt dæmi 
þess sem Þjóðverjar kölluðu Lied, 
eða ljóðform og var notað af þýzkum 
hymna eða ástaskáldum (Minne- 
singer) jöfnum höndum fyrir og um 
siðaskipti: 

I. 1. Hæstur heilagr andi, 
himna kóngrinn sterki, 
loflegr líttu á. mig, 

2. signaðr á sjó og landi, 
sannr í vilja og verki, 
heyr þú, eg heiti á þig; 

II. 3. forða þú mér frá fjandans 
pínu diki, 


svo feikna kvölunum öllum 
frá mér víki, 
mér veit þú það, Máríu 
sonrinn ríki, 

að mæla kynni eg nokkuð 
svo þér líki. 

Við fyrsta álit kynni þetta að 
virðast þrískiptur háttur, en í raun 
og veru er hann tvískiptur í ójöfn- 
um pörtum. Þjóðverjar kölluðu 
partana Aufgesang og Abgesang, 
sem ef til vill mætti kalla fram- og 
aftursöng á íslenzku þar til betri 
orð finnast. Framsöngnum var skipt 
í tvo jafna parta, sem á þýzku hétu 
Stollen en mætti kannske kalla 
stalla á voru máli til að blanda þeim 
ekki saman við stuðla og höfuðstafi, 
sem að öllum jafnaði myndu binda 
saman ójöfnu og jöfnu vísuorðin, 
jafnvel í þessum nýju háttum. Ann- 
ars er rímið í þessum og öðrum nýju 
háttunum háttmyndandi, það er 
hér: abc/abc/dddd. 

Annars er hátturinn á Ljómum 
langt frá því að vera sérstæður, því 
að um helmingur allra nýju hátt- 
annar er annaðhvort tví-þrí-skiptur 
eins og hann, með ójöfnum fram- og 
aftur-söng, eða þrískiptur í jafna 
þrjá hluti eins og Pange lingua 
gloriosi og Mihi est propositum. Lík- 
lega eru tví-þrí-skiptu hættirnir 
yngra form. 

Um sex hættir eru sýnilega gerðir 
úr tveim jöfnum hlutum, en það 
sem þá er eftir af háttum er allt 
meira eða minna óreglulegt og 
ójafnt. Erindi í sekventsíum*) eru 


*) Frá ómunatííS var sitSur i kaþðlsku 
kirkjunum a?S draera langan og ringóttan 
seim á a-inu í Hallelúja 1 messunni. Á 9. 



58 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


oft ójöfn, en sé tveim slíkum slengt 
saman verður úr þeim eitt erindi í 
tveim jöfnum pörtum. 

Elzta sekventsían sem fundizt 
hefur á íslandi mun vera latneskt- 
íslenzkt eða orkneyskt 14. aldar 
heigikvæði um Magnús Eyjajarl: 
Comitis generosi. Sekventsíur á 
móðurmálinu hafa ekki heyrzt 
nefndar fyrr en eftir siðaskipti (í 
Grallara 1594). Samt eru með vissu 
tvær sekventsíur prentaðar í íslenzk- 
um miðalcLakvœðum Jóns Helga- 
sonar. Önnur er Ágœt vil eg þér 
óðinn jœra alveg í sama formi og 11. 
aldar franska sekventsían Verbum 
bonum et súave (svipar til Adams af 
St. Victor). 

Ágœt vil eg þér óðinn jæra 
yfirvoldugust himna kæra 
lojað sé þetta líjið skæra 
Ijújust jungjrú Máríá. 

32 -j- 1 erindi 


öld var þessi ringjótti seimur, þetta hreim- 
tagl, orði'S svo langt, aS menn í Frakklandi 
og Þýzkalandi fóru aS setja texta við 
lagiÖ til aS muna þa'S betur. Þetta söng- 
tagl viS Hallelúja var kallaS sekventsía 
(seqnentia) en textinn undir því stundum 
prósa fyrir sekventsíu. Fyrsti maSur sem 
lýsti þessum söngtöglum var Notker 
balbulus (NauSgeir stami d. 912) I St. 
Gall klaustri í Sviss. Textarnir sem settir 
voru vi'S söngtöglin voru fyrst I lausu 
máli, en urSu formbundnari meS tímanum, 
snemma á tímum endaSi hvert vlsuorS I 
þeim á a til þess aS rima viS Hallelúja. 
MeS tímanum urSu sekventsiurnar mjög 
formbundnar, og þaS eru engar ýkjur aS 
segja, aS bæSi hymnagerS og veraldleg 
vísnagerS hafi orSiS fyrir geysimiklum 
áhrifum af sekventsíunum. Þær virSast 
hafa orSiS vinsælli og vinsælli allt fram 
undir siSaskipti, en þá féllu þær úr tízku 
bæSi I kaþólskum löndum og löndum 
mótmælenda. Þó eru enn nokkrar sekvent- 
síur á íslenzka grallaranum eftir siSa- 
skipti (1594). 


Verbum bonum et suave 
Personemus illud Ave 
Per cum Christo jit conclave 
Virgo mater filia. 

6 erindi 

Þessi háttur er einu löngu vísuorði 
lengri en Stabat mater dolorosa, 
annars eins. Stefán Ólafsson notar 
Stabat mater háttinn fyrstur manna, 
að því að mér er kunnugt um. 

Hin sekventsían í íslenzkum mið- 
aldakvœðum er Nikulám skulu vér 
heiðra hér og er rétt að prenta hana 
hér í heilu líki til að gefa hugmynd 
um hvernig sekventsíum var fyrir 
komið. 

1. Nikulám skulu vér heiðra hér 
heji eg þat traust hann bjargi 
mér 

aj vosi ok vanda: 

2. í Licia lýðrinn hver 
lojgjörð haja þar sett á kver 
honum til handa. 

3. Jarteigna blóm ritað er ríkt 
rétt finnst ekki annað slíkt 
lesið af lífi. 

4. Víða um lönd að sjónum sást 
segi eg hans miskunn aldreigi 

brást 

í kvalanna kíji. 

5. Kongar jarlar krjúpa til þín 
kenna blíðast heilsu vín 
brögnum bæta. 

6. Oleum mjúkt aj steinþró stár 
styttir pínu og harðleg jár 
sykurið sæta. 



ÍSLENZK HELGIKVÆÐI Á MIÐÖLDUM 


59 


7. Sjúkra heyrir hljóð 
harm ef syrgja fljóð 
blindir daufir barnung jóð 
brögnum veittist líknin góð 
myskunn Nikuláss mjúk og rjóð 
miklu er betri en gull í sjóð 
hann minnkar móð 
mætri þjóð. 

Þegar sekventsíur voru sungnar, 
voru þær venjulega sungnar af 
tveim kórum er skiptust á um erindi 
og gagnerindi, sem þá varð að vera 
sungið með sama lagi. En stundum 
byrjuðu þær á stöku erindi eða end- 
uðu á stöku erindi, eins og hér, og 
gátu þá báðir kórarnir sungið það 
saman. Um sönginn á þessum Niku- 
lásarvísum fylgja þessar upplýsing- 
ar, sem sýna að þetta er sekventsía 
eða prósa (sem þessi kvæði voru 
líka kölluð, einkum í Frakklandi): 
„Skulu þessar vísur syngjast með 
eitt (=sama) lag og preter rerum er 
sungit, hverjar tvær með sama lag 
svo sem prósan gengur, utan síðasta 
vísan syngist með eitt (=sama) lag 
og alle psallite.“ 

Tvö önnur kvæði eru líklega sek- 
ventsíur. Annað þeirra Allra kær- 
asta jungfrú mín, hefur á víxl átta 
og fimm vísuorða erindi, sextán alls. 
Hitt kvæðið, Fýsir mig að fremja 
dikt, hefur tuttugu erindi í ójöfnu 
formi og stakt lokaerindi, dálítið 
öðruvísi byggt. Vera má, að hér 
komi ekki öll kurl til grafar. Eitt 
kvæði minnir mjög á hið óreglulega 
form, sem Þjóðverjar kölluðu leiki 
(Leich) og set ég það hér til sýnis: 

1. Máría mærin svinna 
miskunn lát oss finna 


eykst í óði að inna 

engin er betri kvinna 

drós er skær og dávæn mær 

dyggðir lát oss finna 

vertu oss nær en væna mær 

þá vill oss púkinn ginna 

láttu oss verkin vinna 

inna og þér sinna 

ó minn sóminn Ijóminn blóminn 

lystug ristin tvinna 

fyrir blessan bæna þinna 

batni tárin kinna. 

2. Ef vér föllum fram af pöllum 
fyrr en dauðan skæða 

himna köllum hann gefur öllum 
hjálpar vist að snæða 
það má koma til kvæða 
fræða sú rœða 

drottning móð var döpur og rjóð 
þá dreyrinn tók að blæða 
beint út af þeim bjarta smið 
sem barstu mær í þínum kvið 
þú veittir oss lið 
og vildir heiminn grœða. 

3. Vegur er stríður valla blíður 
veitir oss þungan hnelli 
dárinn sníður drótt ei síður 
og dauðans lúðurinn hvelli 
hann kemur svo geyst með gelli 
smelli og með elli 

vanda klandrið verður að grandi 
vizka dvínar hrelli 
það gerir flokkum felli 
flesta beygir hún elli. 

Aðelefniviður í grind hinna nýju 
hátta er auðvitað rimið. Því er fyrir- 
komið á ýmsan hátt. Elzt er run- 
henda þar sem rímið er í röðum 
(tvö eða fleiri aa, aaaa). Yngra er 
skiptirím (abab) og klofarím (abba), 



60 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


auk annara ójafnra myndana (aab, 
aaab) sem oft koma fyrir í sekvent- 
síunum. En í viðbót við þenna 
kirkjulega og alþjóðlega efnivið áttu 
Islendingar sitt forngermanska 
Ijóðaform, Ijóðstafa-setninguna, 
höfuðstafi og stuðla er enn voru 
látnir tengja saman tvö vísuorð á 
þann hátt að stuðlar tveir voru í 
ójöfnu vísuorðunum en höfuðstafir 
á fyrsta áherzluatkvæði í jöfnu vísu- 
orðunum. Stök vísuorð voru oft sér 
um stuðla setningu. 

Stuðlasetning var í helgikvæðun- 
um ekki alltaf alveg lýtalaus og 
rímið var ekki alltaf hreint fremur 
en í hinum latnesku fyrirmyndum. 
En á fimmtándu öld voru reglurnar 
um höfuðstafi, stuðla og rím aldrei 
jafn-þverbrotnar eins og þær voru 
í sagnadönsunum (íslenzkum forn- 
kvæðum) frá sama (?) tíma og eink- 
um í sálmaþýðingum siðaskipta- 
manna. Slík afneitun á formi hefur 
ekki sézt hvorki fyrr né síðar í ís- 
lenzkum skáldskap fyrr en nú í ljóð- 
um atómskálda tuttugustu aldar- 
innar. 

Annars voru lútersku sálmarnir, 
bæði á Þýzkalandi og íslandi af 
sömu gerð, tví- eða þrískiptir, eins 
og kaþólsku helgikvæðin frá 15. öld 
á Islandi. Og þessir nýju hættir áttu 
fyrir sér að lifa áfram á Islandi ekki 
einungis í sálmum heldur og í flest- 
um veraldlegum kveðskap fram á 
þenna dag. Það er því ekki undar- 
legt þótt nokkrir af 15. aldar hátt- 
unum skjóti upp kolli eftir siða- 
skipti, þótt siðabótarmennirnir 
sjálfir hafi ef til vill sneitt hjá þeim. 
Þeir hættir, sem ég hef fundið í 
lúterskum sálmum eru: — Pange 


lingua gloriosi = Tunga mín af 
hjarta hljóði, Jesú móðirin jungfrú 
skœr = Heimili vort og húsin með, 
Hæstur heilagur andi (að frádregnu 
viðlagi) = Einn herra eg hezt œtti 
og Heyr þú Jesú hjálpin mín = Játi 
það allur heimur hér. 

Aðrir hættir hafa snúizt til ver- 
aldlegra nota: Máría meyjan skæra 
= Ó mín flaskan fríða (E. Ól.), 
Bjóða vil eg þér bragsins smíð = 
Út á djúpið hann Oddur dró, Sannur 
Guð með sætri grein = Keisari 
nokkur mætur mann og Dýrðarleg- 
ast dyggða blóm = Mihi est propo- 
situm. Enn aðrir hættir hafa risið 
frá dauðum á 20. öld í kvæðum 
þeirra fornfræðinganna og skáld- 
snillinganna Jóns Þorkelssonar og 
Jóns Helgasonar. 

Bókmenntafræðingar hafa oft 
gefið fimmtándu öldinni lága eink- 
unn í frumleik og framleiðslu var- 
anlegra bókmenntaverðmæta. En 
því má ekki gleyma, að hún er móð- 
ir íslenzkrar ljóðagerðar í því formi 
sem síðan hefur tíðkazt og enn er 
tíðkanlegt. Þetta form var rímuðu 
kaþólsku hymnahættirnir njörvaðir 
höfuðstöfum og stuðlum. Það lifði af 
lútersku sálma formleysuna og á 
líklega eftir að lifa af sér formleysu 
atómskáldanna. 

Auk helgikvæðanna, sem nú hef- 
ur verið lýst, hafa nokkur önnur 
kristleg kvæði geymzt frá kaþólsk- 
um tíma, svo sem sálmar um dag og 
nótt, guðspjalla vers, bænir, o. s. 
frv. Merkilegri, og á takmörkum 
helgra og veraldlegra kvæða voru 
heimsósómar, ádeilukvæði, oft bitur 
og skelegg, en þó tæplega nokkuð 
beizkari eða harðvítugri en Heims- 



ÍSLENZK HELGIKVÆÐI Á MIÐÖLDUM 


61 


ósómi Skáld-Sveins, fyrsta kvæði 
þessarar tegundar sem varðveitzt 
hefur: 

Hvað mun veröldin vilja, 
hún veltist um svo fast, 
að hennar hjólið snýr? 

Skepnan tekur að skilja, 
að skapleg setning hrast 
og gamlan farveg flýr. 

Hamingjan vendir hjóli niður til 
jarðar, 

háfur eru til einskis vansa sparðar, 
leggst í spenning lönd og gull og 
garðar, 

en gætt er síður hins er meira 
varðar. 

Þung er þessi plága, 
er þýtur út í lönd 
og sárt er að segja frá; 
millum frœnda og mága 
magnast stríð og klönd, 
klagar hver mest er má; 
á vorum dögum er veröld í hörðu 
reiki, 

varla er undur þó að skepnan skeiki, 
sturlan heims er eigi létt í leiki, 
lögmál hindr, en leysir peningrinn 
bleiki. 

Svara með stinna stáli, 
stoltarmenn fyrir krjár, 
en vernda lítt með letr; 

Þann hefr meira úr máli, 
manna styrkinn fár 
og húkinn brynjar betr; 
panzari, hjálmr, pláta, skjöldr og 
skjómi 

skúfa lögin og réttinn hurt úr dómi, 
að slá og stinga þykir nú fremd og 
frómi, 

féð er hótin, friður, sátt og sómi. 


Þetta stórfenglega kvæði undir 
Ljóma-hætti deilir hart á stór- 
mennsku og lagaleysi höfðingja á 
þessum tíma. Lýsing skáldsins á 
samtímanum, seinna hluta fimm- 
tándu aldar, róstusömum, illvígum 
og harðvítugum, er sennilega eins 
rétt og hún er frábær að list, enda 
skipar þetta eina kvæði höfundinum 
sess á bekk með stórskáldum á ís- 
landi. Efnið varð mjög vinsælt, líka 
eftir siðaskipti, því að lúterskir 
kennimenn lágu í sífelldri styrjöld 
við djöfulinn, holdið og veröldina. 
Oft renndu ádeiluskáldin, sem höfðu 
allt á hornum sér í samtímanum, 
öfundaraugum og ástar til hins góða 
gengna tíma jafnvel þótt kaþólskur 
væri. Fleiri munu þó að jafnaði hafa 
haft hina himnesku Jerúsalem fyrir 
sínum andlegu augum, og var þá 
varla tiltökumál þótt þeir máluðu 
ekki lífið í hinum íslenzka táradal í 
sérlega björtum litum. Þessi kvæði 
voru kölluð heimsósómar, heims- 
ádeilur, aldarhættir eða aldasöngvar. 

Jón Arason (1484—1550) var 
fæddur á Grýtu í Eyjafirði af fá- 
tækum foreldrum en göfugum ætt- 
um. Hann varð prestur 1507 og 
biskup á Hólum 1522. Hann flutti 
fyrstur prentverk til íslands og lét 
prenta þar einhverjar bækur, sem 
því miður hafa týnzt. Hann var háls- 
höggvinn 7. nóvember 1550, sem 
píslarvottur trúar sinnar og varð 
síðastur kaþólskur biskup á íslandi. 
Saga hans var um fjórðung aldar 
saga íslands, þótt ekki verði hún 
sögð hér. Jón Arason var ekki að- 
eins mestur maður sinnar aldar, 
heldur hefur hann líka verið talinn 
bezta skáld sinnar tíðar, þótt helgi- 



62 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


kvæði þau er honum hafa verið 
eignuð hafi kannske ekki alveg 
jafnazt á við Lilju og Passíusálmana, 
það bezta fyrir og eftir daga hans. 
Hitt er ljóst, að skáldfrægð hans 
mun hafa lítið gott af því, að tak- 
marka trúverðug kvæði hans við 
Píslargrát (í hrynhendu) og Davíðs- 
dikt (þ. e. 51. sálm Davíðs, á latínu 
Miserere undir Ljómahætti) eins og 
Jón Helgason vill gera. Að vísu er 
bættur skaði þótt Niðurstigningar- 
vísur og Krossvísur sé ekki eignaðar 
honum, en þegar Ljómur fara sömu 
leið er hætt við að fari að sneiðast 
um skáldfrægð hans, því þær eru 
tvímælalaust bezta kvæðið, sem 
honum hefur verið eignað. 

Ljómur fjalla um sköpun, synda- 
fall, endurlausn, upprisu og efsta 
dag eins og Lilja og slaga hátt upp 
í það kvæði að skáldlegu gildi. Þær 
eru ortar undir sama hætti og Skáld- 
Sveinn notar, líklega fyrstur manna, 
í Heimsósóma af ámóta mikilli list 
og höfundur Ljóma. Því hlýtur sú 
spurning að vakna, hvort Ljómur 
séu þá ekki frekar eftir Skáld-Svein 
en Jón Arason, því að tæplega er 
hægt að telja að Davíðsdiktur Jóns, 
þriðja kvæðið undir þessum hætti, 
þótt gott sé, jafnist á við hin stór- 
kvæðin tvö, og er það þó ekki af því, 
að Jón noti ekki háttinn þar af snilld, 
því að undir kvæðislokin bregður 
hann þar á rímleik, sem engin dæmi 
finnast til í stærri kvæðunum. En ef 
þessa væri rétt tilgetið væri Skáld- 
Sveinn en ekki Jón Arason vafalaust 
bezta skáld aldarinnar og þá líklega 
skapari þessa skrautlega háttar. 
Eitt atriði í Ljómum gæti bent til 
þess að þær væri ekki eftir rétt- 


trúaðan kaþólskan biskup, því að 
maður skyldi ætla að hann mundi 
öðrum fremur vaast að fara í þver- 
bága við kenningar kirkju sinnar 
og boða mönnum villutrú, en það 
gerir höfundur Ljóma, hver sem 
hann er, þar sem hann lætur Máríu 
og Jóhannes postula á efsta degi 
þiggja jafnvel útskúfaða undan 
allri hegningu og senda þá í sveit 
útvaldra: 

Þau frá eg þetta þágu 
þýð og Jóhannes bæði 
mildust Máría frú, 
fólk frá fyrri plágu 
af feikna grimmd og æði 
að leiða á líknar brú; 
þeirra líkn mun lengst um heiminn 
ganga, 

þau linuðu þannin vora ánauð 
stranga, 

síðan gjörir oss fjandinn aldri að 
fanga, 

fastr í ánauð alla æfi langa. 

Þótt ég þekki engin dæmi um 
slíka sáluhjálp öllum til handa í 
kaþólskum sið, þá er alls ekki víst 
að slíkt hafi verið einsdæmi á meðan 
að Máría var og hét. Dæmið sýnir, 
að höfundur Ljóma hefur verið 
bjartsýnn maður, og mætti það ein- 
kenni vel eiga við Jón Arason eins 
og ráða má bæði af sögu þeirri er 
af honum gengur og af kveðskap 
hans hinum veraldlega. Hann er 
glaður, reifur og glettinn næstum 
fram í andlát sitt, og eins og Egill 
Skallagrímsson og Þórbergur Þórð- 
arson hefur hann kunnað þá vanda- 
sömu list, að henda gaman af sjálf- 
um sér. Þó kunni hann líka að reiða 
svipu heimsádeilunnar, ef í það fór: 




ÍSLENZK HELGIKVÆÐI Á MIÐÖLDUM 


63 


Hnigna tekur heims magn; 
hvar jinnur vin sinn? 

Fær margur falsbjörg, 
forsómar manndóm. 
Tryggðin er trylld sögð, 
en trúin gerist veik nú. 
Drepinn kalla eg drengskap, 
en dyggð er rekin í óbyggð. 


minna á dansagerðirnar í 'Sturlungu, 
stundum undir sömu, stundum 
undir nýrri háttum: 

Til fylgdar hefur hann fengið 
prestinn síra Björn 
og svo bóndann Ara; 
það eru engin börn. 


Fyrir utan rímurnar, Hektors 
rímur, sem hann orti í félagi við 
Sigurð blind, orti hann allmargar 
lausavísur, hinar fyrstu þeirrar 
tegundar, sem geymzt hafa eftir 
nær tveggja alda þögn frá því á 
Sturlungaöld. Vísuna um hestinn 
Móaling hefur hann ort ungur, hún 
er merk vegna þess að hún er fyrsta 
hestavísan sem geymzt hefur, og 
segir ekki af hestavísum síðan fyrr 
en Stefán Ólafsson opnar flóðgáttir 
fyrir þeim í sínum kveðskap. En 
mest af lausavísum biskupsins eru 
glettur eða meinhæðnar stökur er 
hann yrkir um veröldina, óvini sína 
og jafnvel sjálfan sig. Sumar þeirra 


Þessi er nýrri; ber keim af viki- 
vökunum sem koma áttu: 

Víkr hann sér í Viðeyjarklaustur, 
víða trúi eg hann svamli, hinn gamli; 
við Dani var hann djarfr og hraustr, 
dreifði hann þeim í flœðar flaustr 
með brauki og bramli. 

Karlmannleg er síðasta vísa Jóns 
Arasonar og engin grátraust í henni 
þótt beizk sé: 

Vondslega hefir oss veröldin blekkt, 
vélað og tælt oss nógu frekt, 
ef eg skal dæmdur af danskri slekt 
og deyja svo fyrir kóngsins mekt. 


☆ ☆ ☆ 


Haustlauf 


Laufin fjúka, laufin fjúka, 
litverp strjúka vanga mjúka, 
en þau vita ekki hvert — 
eftir skilja limið bert. 


Önnur hanga, önnur hanga 
álms á vanga daga langa, 
leiðist eftir lausnar stund, 
langar á hinna blaða fund. 


Ei þau skynja, ei þau skynja, 
að þau hrynja, er veðrin dynja, 
og að lífs er endað svið, 
er þau kvistinn skiljast við. 


G. J. 



ÞORSTEINN Þ. ÞORSTEINSSON: 


Sóleyjar börnin 


Við Sóleyjar börnin oft syngjum mjög hátt, 
í söngnum við finnum þann upprisu mátt, 
sem lyftir oss hæst 
upp í hugarlönd glæst 
frá hversdagsins önnum og striti, 
er hörpunnar slög 
bera hjartanu lög 

frá hálfgleymdu bernskunnar viti. 


Þá hljóma þær raddir, sem hjarta vort ann 
en hugurinn margskifti lengur ei fann 
í útlendri vist 
þar sem æskan er mist 
í allskonar hrærigraut þjóða. — 

Má fallandi her 
yfir svipum og sér 
hér síðustu kveðjuna ljóða? 


Nei, aldrei, nei aldrei hin íslenzka þjóð 
má ættlerast vestra á helþagnar slóð, 
í deigluna hent 
sem hið dalaða cent, 
og dreyma’ aldrei móður í austri, 
en hverfa sem strá 
fyrir stórvelda ljá, 
sem stýrt er af máttarhönd traustri. 



3ÓLEYJAR BÖRN 


65 


Við vitum við getum svo grátlega smátt 
en gróðinn það eina, er setur oss hátt 
hjá Vesturheims þjóð, 
sem ei les okkar ljóð, 
en líf sitt í gullforða metur 

og ganar fram hratt 
yfir hengiflug bratt 
og heiminum dollarslög setur. 


En íslenzkan háróma er glæstari en gull 
og gjöful á speki — af sannmælum full. 
Hún enn er vort mál 
og það oddhvassa stál, 
sem andann til skilningsins vekur, 
en týnist það mál 
þá er töpuð vor sál 
og tómleikinn hausana skekur. 


Eg veit að það munar ei mikið um oss 
svo magnlítinn streng í þeim beljandi foss, 
er þyrlar oss hátt 
og þrýstir eins lágt 
og þjóðanna velgengni hagar. — 

En hvernig sem fer 
og hvað sem það er, 
sem hvervetna ræturnar nagar — 


Þá gætum við hæglega tungurnar tvær 
hér talað og lesið og uppfóstrað þær, 
sem Dufferin jarl, 
hinn dáðmikli karl, 
með drengskap bauð hópinum smáa. 

Hann skildi’ að vort mál 
sem sjálft er vor sál, 
er söngur þess djúpa og háa. 



PRÓFESSOR RICHARD BECK: 


Á fornum feðraslóðum 

(Nokkrar niinningar úr Noregsför sumarið 1954) 


Forspjall 

Síðastliðið sumar rættist á ógleym- 
anlegan hátt margra ára gamall 
draumur okkar hjóna um að heim- 
sækja ættjörðina, ættarstöðvar þar, 
og fornar feðraslóðir annars staðar á 
Norðurlöndum. Verður ferðum okk- 
ar í Noregi sérstaklega lýst í frá- 
sögn þessari, en sumardvölinni at- 
burðaríku á íslandi og hinum fram- 
úrskarandi viðtökum þar hefi ég 
fastlega í huga að lýsa ýtarlega á 
öðrum stað, og gildir hið sama um 
viðdvöl okkar í Kaupmannahöfn og 
heimsóknina til háskólabæjarins í 
Lundi í Svíþjóð. 

Seint í júlí tókum við okkur fari 
með „Gullfossi“ frá Reykjavík til 
Kaupmannahafnar, með stuttri við- 
komu í Leith í Skotlandi, hafnar- 
borg Edinborgar. Er „Gullfoss“ hið 
ágætasta farþegaskip og aðbúnaður 
allur prýðilegur. Nutum við einnig 
frábærrar vinsemdar og umhyggju 
af hálfu skipstjórans, Jóns Sigurðs- 
sonar, annarra yfirmanna og skips- 
hafnarinnar í heild sinni. Samferða- 
fólkið var ennfremur hið ákjósan- 
legasta, og sjóferð þessi því um allt 
hin ánægjulegasta. 

Til Kaupmannahafnar var komið 
að morgni, en að kvöldi sama dags 
héldum við áfram ferðinni rakleitt 
til Oslóar, og komum þangað 
snemma næsta dag. Er umhverfi 


borgarinnar hýrt og milt á svip, því 
að hún er mjög fagurlega í sveit sett 
í hæðafaðmi sínum við samnefndan 
fjörð. 

í Osló 

Osló er eigi aðeins mannmörg 
borg (íbúatalan um 450,000, að út- 
hverfum meðtöldum) og mikil að 
víðáttu, heldur einnig að sama skapi 
miðstöð menningar, eins og höfuð- 
borg sæmir, auðug að minjasöfnum 
og menntastofnunum. Þá rúmu viku, 
sem við dvöldum þar að þessu sinni, 
notuðum við, eftir því, er tími leyfði, 
til þess að skoða merka sögustaði og 
menntasetur innan vébanda borgar- 
innar. 

Áður en lengra er farið skal þess 
þakklátlega getið, að við áttum þar 
í borg, sem annars staðar í Noregi, 
hinum ágætustu viðtökum að fagna 
bæði af hálfu opinberra aðila og 
norsks vinafólks, og tekur það sér- 
staklega til Arne Kildal bóka- 
varðar og framkvæmdarstjóra 
Bandalags Norðmanna (Nordmanns- 
Forbundet) og frú Helgu, og ann- 
arra embættismanna þess félags- 
skapar, og til þeirra dr. phil. Tor- 
steins Höverstad og frúar hans, er 
ekkert létu ógert til þess að gera 
okkur dvölina í Osló sem ánægju- 
legasta. 

Enginn, er til Oslóar kemur og á 



Á FORNUM FEÐRASLÓÐUM 


67 


þar nokkura dvöl, má láta það undir 
höfuð leggjast að skoða hið fjöl- 
þætta Þjóðminjasafn á Byggðey, og 
mun þess seint iðra, því að þar getur 
að líta margt það, sem bregður birtu 
bæði á menningarsögu Norðmanna 
og hins norræna kynstofns. Verður 
það þó með hvað mestum sanni 
sagt um víkingaskipin þrjú, sem þar 
eru varðveitt; eitt þeirra (Túna- 
skipið) þó aðeins að litlu leyti, en 
hin tvö, Ásubergsskipið og Gauk- 
staðaskipið, í upprunalegri mynd 
sinni og fegurð, og bera skip þessi 
því glæsilegt vitni, hverjir snillingar 
í skipasmíð norrænir menn hafa 
verið orðnir á víkingaöldinni, enda 
áttu þeir sér þá þegar langa reynslu 
að baki í þeim efnum. 

Öll fundust skip þessi í forn- 
mannahaugum í nágrenni Oslófjarð- 
ar, á Vestfold hinni fornu. En þess 
ber jafnframt að minnast, eins og 
réttilega hefir sagt verið, að skip 
norrænna manna voru þeim eigi að- 
eins flutningstæki, heldur samtímis 
mikilvægur þáttur í þjóðfélagslegu 
og trúarlegu lífi þeirra, og því er 
það einnig, að skipagrafir þær, sem 
fundizt hafa, varpa um margt björtu 
ljósi á líf og hugsunarhátt norrænna 
manna á víkingaöldinni, en klæði, 
fé og margs konar gripir voru lagðir 
í haug með mönnum. 

Skipagrafirnar benda einnig ótví- 
rætt í þá átt, að fornmenn hafa lagt 
hinn dauða í skip, af því að þeir 
trúðu því, að hann ætti sjóferð fyrir 
höndum. Stundum voru líkin lögð 
í skip, og hvort tveggja síðan 
brennt; loks eru dæmi þess í fornum 
sögum, að konungar, sem vissu 
dauðann á næstu grösum, stigu í log- 


andi skip, sem þvínæst var ýtt frá 
landi á haf út. Víðfræg að verðleik- 
um er eftirfarandi lýsing Snorra 
Sturlusonar í Heimskringlu á dauða 
Haka konungs hins sænska: 

„Haki konungur fékk svo mörg 
sár, að hann sá, að hans lífdagar 
myndu eigi langir verða. Þá lét hann 
taka skeið, er hann átti, og lét hlaða 
dauðum mönnum og vopnum, lét þá 
flytja út til hafs og leggja stýri í 
lag og draga upp segl, en leggja 
eld í tyrvið og gera bál á skipinu. 
Veður stóð af landi. Haki var þá 
að kominn dauða eða dauður, er 
hann var lagiður á bálið. Sigldi 
skipið síðan loganda út í haf, og var 
þetta allfrægt lengi síðan.“ 

Allt hið framanskráða stóð mér 
ljóslifandi fyrir hugarsjónum, er við 
hjónin skoðuðum víkingaskipin í 
Byggðeyjarsafninu, og minna þau 
áhorfandann jafnframt kröftuglega 
á víðtækar víkingaferðir og landa- 
fundi norrænna manna og á sögu- 
legt og menningarlegt gildi þeirra 
ferða þeirra. Þeir voru „frumherjar 
frelsis 11 miklu víðar en á íslandi, 
þó að lýðveldi það, er þeir stofnuðu 
þar beri hæst við himin í stjórnar- 
farslegri sögu þeirra til forna. 

Margt fleira merkilegt er að sjá í 
Þjóðminjasafninu í Byggðey heldur 
en víkingaskipin, þó að á þau muni 
flestum safngestum verða hvað star- 
sýnast. Þar á eyjunni hefir verið 
safnað í einn stað og prýðilega fyrir 
komið hálfu öðru hundraði norskra 
bændabýla úr öllum landshlutum, 
búin hinum gömlu húsgögnum og 
vinnutækjum; má í bændabýlum 
þessum lesa sögu norsks sveitalífs 
frá því á miðöldum og fram á vora 



68 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


daga. í byggingasafni þessu getur 
einnig að líta eina af hinum merku 
og sérstæðu norsku stafakirkjum, og 
er hún komin í safnið úr Hallingdal, 
er Haddingjadalur neínist í fornum 
sögum. 

í safninu á Byggðey skipar einnig 
virðingarsess vinnustofa Henriks 
Ibsen, leikritaskáldsins heimsfræga. 
Hver sá, er þekkir til djúpúðugra 
verka hins mikla skálds, sér hann 
fyrir hugskotssjónum við skrifborð 
sitt, og finnur nálægð hans arn- 
fleyga anda. Voru okkur hjónum 
einnig verk hans sérstaklega fersk í 
minni fyrir það, að við höfðum 
stuttu áður séð leikrit hans Villi- 
öndina afburðavel leikið í Þjóðleik- 
húsinu í Reykjavík, og urðum einnig 
þeirrar ánægju aðnjótandi að sjá 
leikrit hans Brúöuhúsið leikið af 
sömu snilld í Þjóðleikhúsinu í Osló. 

Fjöldamörg önnur merkileg söfn 
skoðuðum við í Osló, minja- og lista- 
söfn, en svipmest og einstæðast 
hinna síðarnefndu er Vigelands- 
garðurinn, hið stórbrotna högg- 
myndasafn Gustav Vigelands, en 
bæjarstjórn Oslóborgar fékk lista- 
manninum til umráða heilan trjá- 
garð, og sýndi með því fágæta for- 
sjálni, því að með þeim hætti naut 
snillingurinn fyllsta frjálsræðis til 
þess að samræma umhverfið verk- 
um sínum. Hinum táknrænu högg- 
myndum hans verður eigi að gagni 
lýst með orðum einum, en tvennt er 
það, sem sérstaklega dregur að sér 
athygli áhorfenda í Vigelandsgarð- 
inum: Gosbrunnurinn, frumleg og 
skáldleg táknmynd af lífi manna frá 
vöggu til grafar, og Steinsúlan 



Stcinsúlnn í Vlgelandsgarðinum 


mikla, sem ágætlega hefir lýst verið 
á þessa leið: 

„I hinni risavöxnu steinsúlu, sem 
Vigeland vann að árin 1919—1924, 
blandast saman á merkilegan hátt 
einkenni fyrri „lífsmynda“ hans. í 
þessu stórfenglega verki, þar sem 
á annað hundrað mannamyndir eru 
slungnar utan um 17 metra háa súlu, 
lýsir hann miskunnarlausri lífsbar- 
áttunni, en um leið þrá mannkyns- 
ins til hæða, til fullkomnunar, til 
Guðs. 

Hér er um að ræða háfleygt við- 
fangsefni, víðfeðmt, stórbrotið, 
steypt í listræna heild. Með formi 
sínu, svip og mikilleik, verður þessi 
mikla súla hátindurinn í minninga- 
garðinum við Frogner.“ (Hans P. 
Lödrup: „Gustav Vigeland 11 , Morg- 
unblaðið, 20. júlí 1947). 



Á FORNUM FEÐRASLÓÐUM 


69 


Ekki eru samt allir á einu máli um 
list Vigelands, en hverjum augum, 
sem menn kunna að líta á hana, 
mun hún fáa láta ósnortna, svo 
voldug er hún og áhrifarík. Og það 
eitt er víst, að hún ber vitni frá- 
bærri skapandi gáfu og jafn fágæt- 
um stórhug í verki. 

En það eru ekki aðeins hinar 
mörgu menningarstofnanir, er hér 
hefir að nokkuru verið getið, sem 
gera Oslóborg komumönnum þang- 
að sérstaklega minnisstæða, heldur 
einnig borgin sjálf, og þá ekki síður 
hið fagra umhverfi hennar. Útsýnis- 
ins yfir það nutum við til fulls sól- 
skinsbjartan ágústdag, er við stóð- 
um á Holmenkollen fyrir ofan borg- 
ina, þar sem háð er árlega hin víð- 
fræga samkeppni í skíðastökki, að 
viðstöddum mörgum tugþúsundum 
áhorfenda. Há og brött er sú skíða- 
braut, og ekki heiglum hent að bera 
þar sigur af hólmi, enda keppa þar 
úrvals skíðastökksmenn einir saman. 

Á Holmenkollen er einnig, eins og 
ágætlega sæmir, mikið Skíðasafn og 
merkilegt. Eru þar skíði frá ýmsum 
tímum hvaðanæfa úr Noregi, og 
skíði og annar útbúnaður úr heim- 
skautaferðum þeirra garpanna 
norsku Fridtjofs Nansen og Roalds 
Amundsen. Einnig eru hér skíði frá 
öðrum löndum, meðal þeirra ein 
heimagerð skíði íslenzk frá því um 
aldamótin. 

Elztu skíðin á safninu, fundin í 
mýri á Vestur-Ögðum, eru talin vera 
2500 ára gömul, og minnir það á, 
hve gamlar í garði skíðafarir eru á 
Norðurlöndum. 


Á Ei&svelli 

Einn daginn, sem við dvöldum í 
Osló í þetta sinn, sýndu þau Bjarni 
Ásgeirsson, sendiherra íslands, og 
frú Ásta okkur þá miklu vinsemd að 
bjóða okkur í bílferð með sér norður 
til Eiðsvallar. Mun sú ferð okkur 
lengi í minni lifa, enda stuðlaði allt 
að því að gera hana sem ánægju- 
legasta: sumarveðrið eins ákjósan- 
legt og verið gat, ágætur vegur, 
landslagið umhverfis Osló og allt til 
Eiðsvallar hið fegursta, að ógleymd- 
um hinum skemmtilegu förunaut- 
um, þar sem voru sendiherrahjónin. 
Þá voru viðtökurnar af hálfu þeirra 
Jörgen Matthiesen gósseiganda að 
Eiðsvelli og frúar hans hinar höfð- 
inglegustu. 

Eiðsvöllur er, eins og kunnugt er, 
mesti helgistaður norsku þjóðarinn- 
ar, því að þar var háður hinn sögu- 
legi þjóðfundur Norðmanna og sam- 
þykkt stjórnarskrá þeirra vorið 1814, 
sem þeir minnast síðan árlega, innan 
Noregs og utan, með virðulegum há- 
tíðahöldum 17. maí. 

Þjóðfundurinn var haldinn í Eiðs- 
vallabyggingunni, sem enn stendur 
óbreytt og hefir nú um margra ára 
skeið verið minjasafn, sérstaklega 
helgað hinum söguríku atburðum, 
er þar gerðust vordagana 1814. Var 
það lærdómsríkt og áhrifamikið í 
senn að ganga úr einu herbergi í 
annað undir handleiðslu þeirra safn- 
varðarins og Matthiesens gósseig- 
anda, sem báðir eru þaulkunnugir 
sögu byggingarinnar. 

Minnisstæðust verður okkur að 
vonum koman í sjálfan þingsalinn, 
sem er á efri hæð hússins; meðfram 
veggjunum eru þrjár raðir lang- 


70 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


bekkja, og skráð á bekkina nöfn 
fundarmanna, þar sem hver þeirra 
sat á þessum sögulega þjóðfundi. 
Einnig eru á salarveggjunum á efri 
hæð málverk af fulltrúunum. Varð 
okkur sérstaklega numið staðar við 
myndina af Jóni Moses fulltrúa, al- 
nafna og langalangafa John Moses, 
ríkisstjóra í Norður-Dakota og öld- 
ungadeildarmanns á þjóðþingi 
Bandaríkjanna, er lézt um aldur 
fram fyrir allmörgum árum. Mátti 
því með sanni segja, að honum væri 
eigi í ætt skotið um stjórnmála- 
áhuga og forystu á því sviði. Hann 
var einnig mjög vinveittur okkur 
íslendingum, enda hafði hann mikl- 
ar mætur á fornsögum vorum, og 
las stundum Njálu, sér til skemmt- 
unar í tómstundum, að eigin sögn. 

Við höfðum oftar en einu sinni 
heima á ættjörðinni fundið um 
okkur leika hugblæ hinnar dýpstu 
hrifningar á Þingvöllum við Öxará. 
Við vorum snortin svipaðri tilfinn- 
ingu, er við stóðum á helgri grund 
Eiðsvallar og hugleiddum frelsisbar- 
áttu frændþjóðarinnar norsku. Og 
ánægjulegt var þá jafnframt að 
minnast, hversu mikla hlutdeild 
Snorri Sturluson hafði með Noregs- 
konungasögum sínum átt í því að 
halda vakandi sjálfsvirðingu hinnar 
norsku þjóðar og frelsisást hennar, 
og þá um leið óbeinlínis átt grund- 
vallar þátt í endurheimt sjálfstæðis 
hennar. Þetta hafa frændur okkar 
Norðmenn einnig drengilega viður- 
kennt, eftirminnilegast með Snorra- 
styttunni í Reykholti, er þeir sæmdu 
þjóð vora að gjöf í tilefni 700 ára 
árstíðar Snorra. 

Þingvöllur — Eiðsvöllur! Gjör- 


ólíkt er umhverfi þeirra að vísu, en 
báða þessa helgistaði frændþjóð- 
anna sveipar sögunnar heiði ljómi, 
og í minningabrunn þeirra hefir 
hvor þjóðin um sig sótt og mun 
halda áfram að sækja þrek í stríði. 

í Guðbrandsdal og Austurddl 

Frá Osló lá leið okkar stuttu síðar 
með járnbrautarlest norður Guð- 
brandsdal áleiðis til Þrándheims. 
Guðbrandsdalur er sögufrægur mjög 
frá fornri tíð; búsældarlegt er þar 
um að litast, enda stórbýli mörg á 
þeim slóðum, og víða er þar lands- 
lagsfegurð mikil. V ar för okkar fyrst 
heitið til Lillehammer, en sá bær 
stendur á mjög fögrum stað við 
Mjösavatn. Er bærinn sérstaklega 
frægur fyrir hið mikla Byggðar- og 
þjóðminjasafn sitt (De Sandvigske 
Samlinger), sem kenndar eru við 
safnandann, Anders Sandvig tann- 
lækni (1862—1950). Vann hann það 
nytjaverk og þrekvirki að færa 
þarna í einn stað eitthvað eitt 
hundrað gömul bæjarhús víðsvegar 
að úr Guðbrandsdal ásamt hús- og 
búsgögnum öllum. Vakti það fyrir 
honum að varðveita með þeim hætti 
hina aldagömlu og gagnmerku 
bændamenningu, sem þróazt hefir í 
Guðbrandsdal og sett á hann sinn 
sérstaka þjóðfélagsbrag. Þetta hefL 
safnandanum tekizt með ágætum. 
Er það framúrskarandi fræðandi að 
ganga þar úr einu húsi í annað, svo 
glöggum myndum er þar brugðið 
upp af lífi og starfsháttum liðinnar 
tíðar, að hún stendur manni lifandi 
fyrir sjónum. 

Veðri var þannig farið daginn, 
sem við vorum í Lillehammer, að 




Á FORNUM FEÐRASLÓÐUM 


71 


gekk á með skúrum, og meðan við 
vorum að skoða Byggðarsafnið, 
skall snögglega á steypirigning; 
stóðum við af okkur skúrina í 500 
ára gömlu bæjarhúsi, frumstæðu að 
vonum, en traustlega gerðu, enda 
auðvelt að gera sér í hugarlund, 
hve mörg veðrin og misjöfn húsið 
það hefir af sér staðið um aldirnar. 

Annað, sem hefir aukið hróður 
Lillehammer bæjar, er það, að 
Sigrid Undset, skáldkonan víðfræga, 
var búsett þar. Stendur heimili 
hennar Bjerkebekk (Bjarkalækur) 
með kyrrum kjörum; eru húsin með 
guðbrandsdælsku bændabýlasniði, 
og eitt þeirra að minnsta kosti 450 
ára gamalt, aðflutt ofan úr dölum. 
Fyrir mikla vinsemd sonar skáld- 
konunnar og tengdadóttur, fengum 
við hjónin tækifæri til að skoða hið 
sérstæða og virðulega heimili henn- 
ar, og þótti mikið til þess koma. 
Greip það okkur sérstaklega sterk- 
um tökum að koma í vinnustofu 
hennar og skoða bókasafn hennar; 
voru þar íslenzkar bækur á hillum, 
enda hafði hún snúið á norsku 
nokkrum íslendingasögum. Eigi 
gripu okkur síður viðkvæmar til- 
finningar, er við staðnæmdumst við 
skrifborð skáldkonunnar, en á því 
stóð ritvél hennar með hálfskrifaðri 
blaðsíðu síðasta handrits hennar. f 
anda sá ég að verki hina svipmiklu 
konu, eins og hún kom mér fyrir 
sjónir, þegar fundum okkar bar 
saman í New York borg eitt sinn á 
stríðsárunum síðari, og hugur minn 
fylltist þakklæti fyrir stórbrotin 
skáldverk hennar, sem orðið hefir 
mitt góða hlutskipti að túlka eftir 
mætti fyrir nemendur mína í norsk- 


um bókmenntum. (Sjá grein mína: 
„Skáldkonan Sigrid Undset“, 
Brautin, Winnipeg 1946). 

Fjarri fer þó, að Sigrid Undset sé 
eina öndvegisskáld Norðmanna, sem 
tengt er Guðbrandsdal. Knut Ham- 
sun var fæddur að Lom þar í daln- 
um og sleit þar barnskónum, og að 
Aulestad í Eystri Gausdal bjó 
Björnstjerne Björnson seinni helm- 
ing ævinnar, svo sem kunnugt er. 

Frá Lillehammer héldum við 
áfram ferð okkar norður Guð- 
brandsdal allt upp til fjalla; er 
landslagið fjölbreytt og tilkomu- 
mikið á þeirri leið, og því meir, er 
ofar dregur. Og þegar komið er upp 
á hálendið, gnæfa svipmikil, snævi- 
krýnd fjöll við sjóndeildarhring. 
Fórum við af járnbrautarlestinni á 
einni stöðinni þar uppi í fjalllend- 
inu og tókum langferðabíl austur 
yfir hálendið á leið til Reyróss 
(Röros). Var það skemmtilegt að 
fara þá leið þetta fagra sumarkvöld, 
því að víðsýnt var; en skuggsýnt 
var þó orðið, er við komum austur 
í Álfadal (Alvdal) og stigum þar 
stuttu síðar á lestina norður Austur- 
dal til Reyróss. Mjög var liðið á 
kvöldið, er þangað kom, og tókum 
við okkur gistingu á hinu nýja og 
ágæta ferðamannahóteli bæjarins. 

Reyrós er gamall námubær og 
ber þess mikinn svip, og enn er 
unnið í sumum koparnámunum þar 
í nágrenninu. Annars er bærinn ekki 
sízt merkilegur fyrir samruna hins 
gamla og nýja, sem þar getur að 
líta. Fremur er að vísu eyðilegt þar 
uppi á hálendinu, en sumarfagurt; 
hins vegar er þar, að vonum, vetrar- 
ríki mikið. 


72 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAG S ÍSLENDINGA 


í Reyrósi er stór og merkileg 
kirkja, enda er hún kölluð „Dóm- 
kirkja hásléttunnar“. Er kirkja 
þessi meðal annars sérkennileg fyrir 
það, að prédikunarstóllinn er beint 
yfir altarinu, en það gerist nú mjög 
sjaldgæft. Skoðuðum við að sjálf- 
sögðu þetta merka guðshús, og nut- 
um þar ágætrar leiðsagnar kirkju- 
varðarins, er kunni sögu hennar á 
fingrum sér og sagði hana með á- 
hrifamiklum virðuleika. Að lokum 
safnaðist ferðamannahópurinn sam- 
an í kórlofti kirkjunnar umhverfis 
orgelið, sem er beint uppi yfir pré- 
dikunarstólnum; lék 12 ára gamall 
piltur undir á hljóðfærið, en allir 
sungu fyrsta erindi hins gamla píla- 
grímssálms „Fögur er foldin“. Hafa 
orð sálmsins, „Kynslóðir koma, kyn- 
slóðir fara, allar sömu ævigöng“, 
sjaldan tekið mig eins sterkum 
tökum og þau gerðu þessa hátíð- 
legu stund í Dómkirkju þeirra 
námumannanna norsku. Hörð lífs- 
barátta þeirra stóð mér lifandi fyrir 
augum, og ég varð eitt með líðandi 
og stríðandi kynslóðum horfinnar 
tíðar. 

Aðaltilefni farar okkar til Reyróss 
var að heimsækja góðvin minn, 
Johan Falkberget rithöfund; að vísu 
hafði fundum okkar eigi borið sam- 
an áður, en bréf höfðu iðulega farið 
okkar í milli síðustu tvo áratugi, og 
einnig hafði ég kynnzt honum í 
skáldverkum hans, sem lengi hafa 
verið mér mjög hugstæð. Fyrri dag- 
inn, sem við dvöldum í Reyrósi, 
sótti Falkberget okkur í bíl sínum 
ásamt tengdasyni sínum og ók okk- 
ur heim til sín, en hann býr á föður- 
leifð sinni skammt frá námubænum. 


Er hann af námumannaættum kom- 
inn og var sjálfur námuverkamaður 
frá því snemma á æskuárum og 
fram eftir aldri. Hann skipar einnig 
sérstöðu í norskum bókmenntum 
fyrir skáldsögur sínar um námu- 
verkamennina norsku, þar sem hann 
túlkar sögu þeirra og líf af víð- 
tækri þekkingu, djúpskyggni og 
samúð. (Sjá grein mína: „Rithöf- 
undurinn Johan Falkberget sjö- 
tugur,“ Eimreiðin, 3.—4. hefti 1950). 

Áttum við hinum höfðinglegustu 
og ástúðlegustu viðtökum að fagna 
hjá þeim Johan Falkberget og frú 
Önnu, og dvöldum þar allan seinni 
hluta dagsins. Yar mikill gróði að 
því að kynnast hinum aldurhnigna 
skáldsnillingi (hann stendur nú á 
hálf-áttræðu), því að hann er jafn- 
framt hinn mesti hugsjóna- og 
mannkostamaður, enda nýtur hann 
fágætra vinsælda með þjóð sinni. 

Er heim til Falkberget kom, tjáði 
hann okkur, að við værum, ásamt 
þeim hjónum, boðin í kvöldverð til 
Trygve Lie, fyrrv. framkvæmdar- 
stjóra Sameinuðu þjóðanna (United 
Nations) og frú Hjördísar, en þau 
eiga sumarheimili þar í nágrenninu. 
Þarf ekki að fjölyrða um það, hve 
höfðinglegar viðtökurnar voru á 
heimili þeirra, og var það mjög 
skemmtilegt og fræðandi um margt 
að ræða við hinn kunna húsráðanda 
um heimsmálin og forystumenn í 
alþjóðamálum, sem hann hafði 
kynnzt í starfi sínu. Var hann einnig 
um þær mundir að leggja síðustu 
hönd á minningar sínar, í þágu frið- 
arins (á enskunni: In the Cause of 
Peace), sem nýlega eru komnar út 
á mörgum tungumálum. 



Á FORNUM FEÐRASLÓÐUM 


73 


Verðum við langminnug hins á- 
nægjulega sumardags, sem við átt- 
um með vinum okkar norður í 
Reyróssbyggðum, og námubærinn 
sjálfur, er á sér langa og einstæða 
sögu, lifir okkur einnig lengi í 
minni. 

í Þrándheimi og Þrændalögum 

Frá Reyrósi héldum við áfram 
ferð okkar með járnbrautarlestinni 
norðvestur yfir fjöllin, um Gauldal, 
til Þrándheims, og er landslagið 
mjög fjölbreytilegt og fjallasýn fög- 
ur á þeirri leið. En þegar norður úr 
fjalllendinu kemur að vestanverðu 
blasa við breiðar og fríðar byggðir 
Þrændalaga, og eru þar kunnir sögu- 
staðir á hverju strái; þeirra fræg- 
astur er Stiklastaðir í Verdal, þar 
sem orustan sögufræga og örlaga- 
ríka stóð árið 1030, er Ólafur kon- 
ungur Haraldsson féll, en hélt þó 
velli í andlegum skilningi. 

Margir merkir landnámsmenn á 
Islandi komu einnig úr Þrændalög- 
um, og má þar fremstan telja Hrafn 
Valgarðsson, er land nam undir 
Eyjafjöllum og varð forfaðir Odda- 
verja. Ýmsir helztu landnámsmenn 
á Austfjörðum voru einnig úr 
Þrændalögum, og getur því vel 
verið, að ég hafi, á ferðum okkar 
þar á liðnu sumri, verið á fornum 
feðraslóðum í persónulegum skiln- 
ingi. 

í Þrándheimi áttum við tveggja 
daga dvöl, og fengum þó eigi séð 
nema sumt af því allra merkasta, 
sem sú söguríka borg hefir ferða- 
manninum að bjóða. Er Þrándheim- 
ur nú þriðja stærsta borg í Noregi 
að mannfjölda, íbúatala alls um 80 



Stytta ólafs Tryggvasonar í Þrándheimi 


þúsund, og á sér langa sögu og lit- 
brigðaríka, því að það var árið 997, 
að Ólafur konungur Tryggvason 
lagði grundvöllinn að stofnun Niðar- 
óss, en því nafni hét bærinn í fyrstu 
og lengi fram eftir öldum. Eins og 
vera ber, stendur mikil stytta Ólafs 
konungs á höfuðtorgi borgarinnar, 
og horfir hann til hafs. 

Eftir fall Ólafs konungs Tryggva- 
sonar létu Hlaðajarlar sig þó bæinn 
litlu skipta, og féll það því 1 hlut 
Ólafs konungs Haraldssonar að 
byggja hann upp að nýju og gera 
þar virðulegt konungssetur, eins og 
Snorri Sturluson lýsir í sögu kon- 
ungs; en þó varð vegur Niðaróss enn 
meiri eftir að helgi Ólafs konungs 
hófst, kirkja var reist í Niðarósi 
honum til heiðurs, og pílagrímar 
tóku að flykkjast þangað víðsvegar 
að. 



74 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Dómkirkjan í Þrándheimi, helguð 
minningu Ólafs helga, er þá einnig 
fram á þennan dag borgarinnar 
höfuðprýði og jafnframt talin feg- 
ursta og veglegasta guðshús á 
Norðurlöndum; er hún í gotneskum 
stíl, fagurtyrnd og svipmikil að ytri 
ásýnd, og svo fagurlega skreytt hið 
innra, að menn verða að skoða hana, 
til þess að láta sér skiljast glæsileik 
hennar, tign og áhrifavald. 

Rétt við Dómkirkjuna stendur 
hinn gamli og frægi kirkjuskóli, 
meir en 800 ára gamall; skoðuðum 
við hann undir leiðsögn sjálfs skóla- 
stjórans, dr. Asbjörns Överaas, og 
nutum síðan ágætrar gestvináttu 
þeirra hjóna í heimkynnum þeirra í 
hinu virðulega skólahúsi. 

Á skóla þessum hafa stundað nám 
margir þeir menn, er hátt ber í sögu 
Noregs og hafa sett svip sinn á líf 
þjóðarinnar og menningu; og áhrif 
hans hafa náð langt út fyrir strend- 
ur Noregs, því að í hópi nemenda 
hans var stofnandi St. Olaf College í 
Northfield í Minnesota, stærstu 
æðri menntastofnunar Norðmanna 
vestan hafs. 

í útjaðri Þrándheims er Sverris- 
borg, og sækja hinar sögulegu minn- 
ingar þar fast á hugann, en þar er 
nú að rísa myndarlegt byggðar- og 
þjóðminjasafn úr Þrændalögum. Þá 
gerðum við okkur einnig sérstaka 
ferð að Hlöðum, þar sem Hlaðajarlar 
sátu til forna, en fleira minnir þar 
einnig á forna tíð, því að undir 
Hlaðhömrum lét Ólafur Tryggvason 
smíða Orminn langa. „Það hefir skip 
verið bezt gjört og með mestum 
kostnaði í Noregi,“ segir í Heims- 
kringlu. En eigi varð gæfa þess að 


sama skapi, svo sem kunnugt er, 
því að eftir Svoldarorustu lenti 
Ormurinn langi í eign Eiríks jarls 
Hákonarsonar óvinar konungs. 

En lifandi verður sagan við að 
ganga um hinar fornu frægðarslóðir 
í Þrándheimi, og lá við á Hlöðum, 
að maður færi að svipast eftir, hvort 
maður sæi ekki Orminn langa undir 
þöndum seglum stefna til hafs út 
Þrándheimsfjörð með Ólaf konung 
í stafni. 

Frá Þrándheimi til Björgvin 

Frá Þrándheimi til Björgvin tók- 
um við okkur fari með ágætu og 
hraðskreiðu strandferðaskipi, er bar 
hið fagra nafn „Midnatsol“, og það 
með réttu, því að skip þetta fer 
fjölda ferða á sumri hverju frá 
Björgvin norður í ríki Miðnætur- 
sólarinnar, og var nú á suðurleið úr 
einni slíkri ferð. Var skemmtilegt 
mjög að sigla út Þrándheimsfjörð í 
kvöldsólarskininu og suður með 
ströndinni, og naut maður vel út- 
sýnisins inn til landsins, meðan 
dagur entist. 

Snemma morguns komum við til 
Molde, hinnar fögru borgar norðan- 
vert við mynni Raumsdalsfjarðar, 
sem nefnd er „borg rósanna“, og 
ekki að ástæðulausu, því að blóma- 
rækt er þar sýnilega mikil. Borgin 
er þó enn frægari fyrir fagurt og 
tilkomumikið umhverfi sitt, en talið 
er, að á björtum degi megi sjá þaðan 
ekki færri en 87 snævi þakta tinda 
rísa við himin; eru það Sunnmæra 
Alpafjöllin svo nefndu, er gnæfa þar 
við himin í allri dýrð sinni. 

í Molde minntist ég þess, að 
Björnstjerne Björnson gekk þar á 





Á FORNUM FEÐRASLÓÐUM 

--- 

skóla á sinni tíð; var hann hyskinn 
við námið, en las þó margt utan 
námsgreinanna, sér í lagi Heims- 
kringlu í norskri þýðingu, og bera 
sveitalífssögur hans því órækt vitni, 
að hann hefir ekki verið ósnortinn 
af íslenzkum fornsögum. 

Á þessum slóðum minntist ég þess 
einnig, að Ingimundur hinn gamli 
var úr Raumsdal, og varð mér það 
ríkara í huga fyrir það, að við höfð- 
um í íslandsferð okkar farið allvíða 
um Vatnsdal. Ásgerður amma Njáls 
var einnig úr Raumsdal. 

Nokkru síðar í Suðurleiðinni var 
komið við í Álasundi, og fór ferða- 
fólkið hópferð á Öxl (Aksla), allhátt 
fjall fyrir ofan borgina; er þaðan 
útsýn víðfeðm og óvenju fögur, eigi 
aðeins yfir borgina, heldur einnig 
yfir eyjaklasann framundan, en 
gnæfandi tindar Sunnmærafjallanna 
hefjast til himins í fjarska. 

f skemmtigarði við rætur Axlar- 
fjalls stendur stytta Göngu-Hrólfs, 
gjöf frá Rúðuborg í Frakklandi, en 
hann var, að því, er fornsögur 
herma, sonur Rögnvalds Mærajarls. 
Af Mæri, sérstaklega Norðmæri, 
voru ættaðir ýmsir merkir land- 
námsmenn íslands, svo sem Hroll- 
augur sonur Rögnvalds Mærajarls, 
er land nam í Suður-Múlaþingi, en 
færði síðan byggð sína suður í 
Skaftárþing. 

„Fjallbyggðin yfir Sunnmæri og 
Raumsdal er hin stórfelldasta í öll- 
um Noregi, svo enginn gleymir 
þeirri fjallasýn, er einu sinni hefir 
séð hana er siglt er fyrir Stað,“ segir 
séra Matthías Jochumsson í hinum 
skemmtilegu þáttum sínum um 
byggingu íslands og vora fornu sið- 


75 


menningu (1913). Komu mér þau 
markvissu orð í hug, er við fórum 
fyrir Stað í þessari ferð okkar suður 
til Björgvin, en veður var svo bjart, 
að við nutum ágætlega útsýnis til 
hafs og fjalla. 

Komið var við í fiskiþorpinu 
Maalöy, en nokkuru sunnar farið 
fyrir minni Norðfjarðar, og siglt um 
þröng sund rétt við rætur Hornel- 
fjalls, sem rís snarbratt 3000 fet yfir 
sjó. Nefndist fjall þetta Smalsarhorn 
til forna, og sem dæmi um bratt- 
gengi Ólafs konungs Tryggvasonar 
segir sagan, að hann hafi klifið 
Smalsarhorn og fest upp skjöld sinn 
í ofanverðu berginu. 

Var nú komið suður í Firðafylki, 
en úr Fjörðum komu fyrstu land- 
námsmenn Islands, þeir Ingólfur og 
Hjörleifur, að ógleymdum öðrum 
frægum forfeðrum vorum. 

Fögur er innsiglingin til Björgvin 
á góðviðrisdegi, og borgin sjálf bæði 
sögufræg og eftirminnilega í sveit 
sett, en enga dvöl áttum við þar að 
þessu sinni. 

1 Sogni 

Við höfðum rétt að kalla stigið af 
skipsfjöl í Björgvin, þegar við 
vorum komin inn í járnbrautarlest- 
ina á leið til Voss, en það var fyrsti 
áfangi ferða okkar inn í Sogn. Mjög 
er fagurt í Voss. Þaðan lá leiðin með 
langferðabíl upp til Stalheim hátt í 
fjöllum uppi, enda er fjallasýnin 
þaðan ein hin svipmesta, sem getur 
að líta 1 Noregi, og er þá langt jafn- 
að. Frá Stalheim er snarbrattur bíl- 
vegur og bugðóttur mjög niður í 
Guðvang í Sogni, og er sá staður að 
verðleikum frægur fyrir yndislega 



76 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


náttúrufegurð. Stigum við þar á bíl- 
ferju, og skiptust nú á langferða- 
bílar og bílferjur umhverfis og yfir 
Sygnafjörð, unz komið var til Bale- 
strand að kvöldi dags. 

Sogn er mjög stórbrotin fjalla- og 
fjarðabyggð og iýsir Jakob skáld 
Thorarensen henm ágætlega í sam- 
nefndu kvæði sínu: 

Noregs fjarða fjörður, 
fjallaramma Sogn, 
djúpið œgidjúpa, 
deilt í rok og logn; 
ofsagjósti ærist 
aðra stund þinn sær, 
hina lögur liggur 
lygn og hvergi blœr. 

Gnapa fjöll og gnæfa; 
grund ei mörg þar hlœr; 
hrikdbrattinn hlíða 
hauki einum fær. 

En allar bjarga bríkur 
blómleg ala tré, 
eins og meiði á moldu 
minnsta þörf ei sé. 

Balestrand er einhver allra fjöl- 
sóttasti staður í Noregi til sumar- 
dvalar, enda er náttúrufegurðin þar 
heillandi og svipmikil, og þá ekki 
sízt hin töfrandi fjallasýn innan við 
bæinn. Hörmuðum við, að þröng 
ferðaáætlun okkar leyfði okkur þar 
eigi lengri dvöl en fram að hádegi 
næsta dag. 

Á Balestrand, eða Belaströnd, eins 
og nefna mætti hana á íslenzku, eru 
fornfrægar sögustöðvar, því að þar 
bjó Beli konungur, er réð fyrir 
Sygnafylki, en Friðþjófs saga ens 
frœkna hefir ódauðlegan gert, og þá 



FriSþjófur frækni á Vangsnesi 


ekki síður samnefnd söguljóð Esaías 
Tegnér, er séra Matthías sneri af 
mikilli snilld á íslenzku. Á Bale- 
strand stendur mikil stytta af Bela 
konungi, en á Vangsnesi, sem nefnist 
Framnes í fornum sögum, önnur 
stytta, eigi ómerkilegri, af Friðþjófi 
frækna. Báðar eru myndastyttur 
þessar gefnar byggðinni af Vil- 
hjálmi II Þýzkalandskeisara, sem 
hafði dálæti mikið á Balestrand og 
dvaldi þar oft á sumrum. 

Frá Balestrand fórum við síðan 
með fjarðaskipinu „Fanaraaken" 
(Fannarákin) út allan Sygnafjörð og 
síðan suður með strönd til Björgvin 
á ný. Hreinviðri var þann dag, en 
nokkurt hvassviðri með köflum og 
svalt að sama skapi; kynntumst við 
því dálítið af eigin reynd veðra- 
brigðum þeim, sem Sognsær er 
frægur fyrir. 



Á FORNUM FEÐRASLÓÐUM 


77 


Úr Sogni fluttust svo margir land- 
námsmenn til íslands, að of langt 
yrði hér upp að telja, en í þeirra 
hópi var hinn fjölmenni ættbálkur 
Bjarnar bunu og Ketils flatnefns 
sonar hans. Jakob Thorarensen fer 
því eigi með neinar öfgar, er hann 
segir í fyrrnefndu kvæði sínu um 
Sogn: 

Sögufrœgu sveitir, 

Sogn, með stoltarmót! 
íslands kjarnaœttir 
eiga hingað rót. 

Hérna fornir hersar 
háan sigldu hyr. 

Einni Hel þeir hneigðu, 
harðstjórn engri fyr. 

1 Björgvin 

Björgvin er önnur stærsta borg 
Noregs (íbúatalan um 150 þúsundir, 
þegar úthverfi eru tekin með í 
reikninginn) og umhverfi hennar 
hið fegursta. Stendur borgin á sjö 
hæðum, og er af hinni hæstu þeirra, 
Flöyfjellet, hrífandi falleg útsýn á 
heiðum degi, en á því vill þó verða 
brestur, því að mjög er þar rigninga- 
samt, en ekki þurftum við að kvarta, 
því að við vorum þar í glaðasólskini 
mestan hluta dagsins. 

Björgvin er einnig mjög gömul 
borg og sögufræg að sama skapi. 
Hefir hún um nærri níu alda skeið 
verið ein af mestu hafnarborgum á 
Norðurlöndum, enda liggur hún á- 
gætlega við verzlun og siglingum. 
Var hún fyrrum, öldum saman, mið- 
stöð Hansakaupmanna, er jafnframt 
koma drjúgum við verzlunarsögu 
íslands á þeim tímum. 

f Björvin er einnig margt, sem 


minnir á langdvöl hinna þýzku 
kaupmanna þar í borg og á yfirráð 
þeirra í verzlunarmálum; tekur það 
sérstaklega til Hansasafnsins, er 
gefur ágæta mynd af daglegu lífi 
kaupmanna og verzlunarháttum 
þeirra, sem hreint ekki voru ávallt 
til fyrirmyndar. 

Maríukirkjan, elzta hús í Björgvin 
og ein af elztu og merkilegustu 
kirkjum í Noregi, sýnir það einnig 
með mörgum hætti, einkum í kirkju- 
gripum og skrauti, að hún var 
kirkja Hansakaupmanna. Er þar 
meðal annars voldug altaristafla 
gerð í Lybiku á 15. öld. 

Margt er annað sögulegra bygg- 
inga og minjasafna í Björgvin, og 
myndastyttur af borgarinnar fræg- 
ustu sonum eða bæjarbúum á sinni 
tíð: — Christian Michelsen for- 
sætisráðherra, tónskáldinu Edvard 
Grieg, fiðlusnillingnum Ole Bull, og 
leikritaskáldinu Ludvig Holberg. 

í Bergen stendur einnig á áber- 
andi stað stytta Gustav Vigelands af 
Snorra Sturlusym, hliðstæð þeirri, 
er Norðmenn gáfu að Reykholti og 
fyrr var getið. 

Margt og mikið merkilegt af sögu- 
legum og menningarlegum minjum 
er einnig að sjá í nágrenni Björgvin- 
borgar. Verður okkur hjónum sér- 
staklega minnisstæð hópferð, er við 
fórum, ásamt öðru ferðafólki, til þess 
að skoða merkisstaði þar í grendinni. 

Var fyrst skoðað heimili Edvards 
Grieg, „Troldhaugen 11 , en það er nú 
safnhús, sem hefir að geyma margt 
minja um hið víðfræga tónskáld. 
Rétt hjá stendur smáhýsi það, er 
skáldið sat í við tónsmíðar sínar. All- 
margt af okkur ferðafólkinu lagði 



78 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


einnig leið sína niður að legstað 
þeirra hjóna, en jarðneskum leifum 
þeirra var búinn staður í klettahlíð 
á ströndinni fyrír neðan heimili 
þeirra. 

Því næst var ekið til „Gamle- 
haugen“, heimilis Christian Michel- 
sen forsætisráðherra, en það er mjög 
ríkmannlegt höfðingjasetur, því að 
hann var auðugur athafnamaður. En 
sinn mikla virðingarsess í sögu 
Noregs skipar hann fyrir það, hve 
viturlega og farsællega honum fórst 
úr hendi stjórnarforustan, er leiðir 
skildu með Svíum og Norðmönnum 
árið 1905. Er heimili hins mikilhæfa 
stjórnmálaskörungs nú ríkiseign og 
aðsetur norsku konungsfjölskyld- 
unnar, er hún heimsækir Björgvin. 

Síðast var í umræddri hópferð 
skoðuð Fantoft stafakirkja, en hún er 
ein af hinum sérstæðu norsku tré- 
kirkjum af því tagi, og hefir verið 
fenginn staður í umhverfi, sem sam- 
ræmist ágætlega gerð hennar og 
svip. 

Björgvin er sú af stærri borgum 
Noregs, þar sem hið gamla og hið 
nýja mætist um margt á hvað eftir- 
tektarverðastan hátt; þar eru enn 
borgarhverfi með miðaldasvip um 
húsa- og gatnagerð, samhliða bygg- 
ingum með nýjasta sniði og breiðum 
nútíðarstrætum. 

í Haugasundi og Stafangri 

Héldum við nú áfram ferð okkar 
með skipi suður með Noregsströnd- 
um og var Haugasund næsti áfanga- 
staður okkar, og er þá komið í 
Rygjafylki, en af Rogalandi og 
Ögðum fluttist fjöldi ríkra manna 
til Islands, er urðu þar héraðshöfð- 


ingjar; meðal þeirra var Geirmund- 
ur heljarskinn og frændlið hans, en 
hann var slíkur höfðingi, að hann 
bar konungsnafn. 

í Haugasundi er Haraldur kon- 
ungur hárfagri grafinn og reistu 
Norðmenn á haugi hans minnisvarða 
mikinn árið 1872, á þúsund ára af- 
mæli Hafursfjarðarorustu, að því er 
venja var að telja; en sú orusta 
markaði lokasigur Haralds konungs 
yfir andstæðingum hans og þá um 
leið sameiningu Noregs í eina ríkis- 
heild. 

Grípa Islending einkennilegar til- 
finningar, er hann stendur við minn- 
isvarða hins gamla konungs, og hug- 
leiðir, hvern grundvallar þátt hann 
átti í landnámi íslands frá Noregi. 

Úti fyrir Haugasundi er eyjan 
Körmt, þar hafði Haraldur hárfagri 
konungsbú mikið að Ögvaldsnesi, 
sem nú nefnist Alvaldsnes á norsk- 
unni, og dvaldi hann þar oft á seinni 
stjórnarárum sínum. Nálægt hinum 
forna konungsgarði reisti Hákon 
Hákonarsson (Hakon IV) síðar 
Ólafskirkju; hrörnaði hún, er aldir 
liðu, en hefir nýlega verið endur- 
bætt, og var 700 ára afmæli hennar 
hátíðlegt haldið 1950. 

Við hjónin gerðum okkur sérstaka 
ferð út að Ögvaldsnesi. Skoðuðum 
við kirkjuna, og þótti hún merkilegt 
hús; einnig kom okkur saman um, 
að vel hefði Haraldur hárfagri valið 
þar stað konungsbúi sínu, því að 
þaðan sér vítt yfir, og því auðvelt 
að fylgjast með mannaferðum. 

Frá Haugasundi fórum við með 
samnefndu strandferðaskipi til Staf- 
angurs, og er það aðeins nokkurra 
klukkustunda ferð. Farið er þvert 



Á FORNUM FEÐRASLÓÐUM 


79 


yfir Bóknarfjörð, og er það mjög 
skemmtileg sjóferð, þegar veður er 
jafn yndislegt og var þennan dag, 
lygnt og hlýtt, enda var þetta ein- 
hver allra ánægjulegasta ferð okkar 
fram með Noregsströndum, en löng- 
um er þar fagurt og tilbreytingaríkt 
til lands að líta. 

Stafangur er á stærð við Reykja- 
vík, að borgarhverfunum meðtöld- 
um, og er höfuðborg Rogalands; á 
hún sér að baki fulla þúsund ára 
sögu, og má líkt um hana segja og 
um Björgvin, að mjög er það áber- 
andi, hvernig hið gamla og nýja 
sameinast þar í húsagerð og setur 
það sinn sérstaka svip á borgina. 

Tilkomumesta hús hennar er 
Dómkirkjan, sem byggð var á 12. öld 
og er einhver allra fegursta stein- 
kirkja í Noregi. Allmargt er högg- 
mynda í kirkjunni, meðal annars af 
Magnúsi konungi lagabæti. En það, 
sem sérstaklega vekur athygli á- 
horfandans, er hinn afar skrautlegi, 
útskorni prédikunarstóll frá 1658, er 
óhætt að segja, að eigi sér fáa líka. 
1 miðri borginni stendur Valberg 
turninn, gamall steinturn, og er 
þaðan ágætt útsýni yfir borgina og 
fagurt umhverfi hennar. 

Þegar ekið er út á Sólaflugvöll 
nokkrar mílur fyrir sunnan Staf- 
angur, er farið fram með Hafurs- 
firði, þar sem orustan söguríka var 
háð, er úrslitum réð um tildrög ís- 
landsbyggðar. En á Sóla bjó höfð- 
inginn Erlingur Skjálgsson til forna, 
eins og kunnugt er. Nokkuru sunn- 
ar er Jaðarinn, og er það á Ögðum, 
en þaðan kom, ásamt mörgum öðr- 
um landnámsmönnum íslands, Þor- 


valdur að Dröngum vestur, faðir 
Eiríks rauða. 

Af Sólaflugvelli flugum við til 
Oslóar á fögru sumarkvöldi; var 
Noregur svipmikill yfir að líta úr 
loftinu og harla stórskorinn; og 
fagurlega naut Osló sín, er maður 
nálgaðist hana að því sinni sveipaða 
kvöldsins ljóma. 

Áttum við þar nú aðeins stutta 
dvöl, fórum síðan sjóleiðis til Dan- 
merkur; vorum þar vikutíma og 
flugum þvínæst í höfðinglegu boði 
Loftleiða frá Kaupmannahöfn til 
Reykjavíkur. Á þeirri leið var aftur 
komið við á Sólaflugvelli; gafst 
okkur þá á ný tækifæri til að sjá 
svipmikinn Hafursfjörð, og rifjaði 
sú sýn jafnframt upp fyrir okkur 
hin nánu tengsl Noregs og Islands. 
Með einlægum söknuði litum einnig 
hið forna feðraland hverfa í móðu 
fjarlægðarinnar og hjúp þungviðris- 
ins, sem grúfði yfir Noregsströndum 
þann dag. 

Lokaorð 

Enginn íslendingur, sem nokkuð 
verulega þekkir til sögu þjóðar 
sinnar, getur ferðazt um Noreg, og 
þá ekki sízt um þá landshluta, sem 
flestir landnámsmenn íslands komu 
úr, svo að hann finni ekki glöggt 
til þess, hve rætur hans standa þar 
djúpt í mold, og honum hitni ekki 
um hjartarætur að sama skapi. 
Séra Matthías lýsti laukrétt þeirri 
tilfinningu í Noregskvæði sínu: 

Nú hej ég litið landið feðra minna, 
það landið, sem mér hló á hernsku - 
dögum, 



80 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


er sál mín drakk af helgum hetju- 
sögum 

frá Hálegg upp til Gríms ’ins 
loðinkinna. 

Mér finnst ég sjái móður minnar 
móður, 

ég málið þekki, svip og alla drætti; 
hér ómar allt af helgum hörpu-slætti, 
ég hlusta til, af djúpri undrun 
hljóður. 

Þannig fór okkur hjónum í þessari 
Noregsför okkar. Sú minnisstæða 
heimsókn glöggvaði okkur einnig 
skilninginn bæði á okkar þjóðernis- 


lega uppruna og á norrænum og ís- 
lenzkum menningarerfðum. Davíð 
Stefánssyni mæltist spaklega, er 
hann komst þannig að orði í hinu 
skörulega ávarpi, er hann flutti að 
Reykholti við afhjúpun Snorra- 
styttunnar 20. júlí 1947: 

Enn nýtur æskan 
arfsins forna 
frá niðjum Noregs, 
er námu landið. 

Kvistur kynborinn 
skal kjarnann muna, 
þótt lim laufgist 
í landi nýju. 



Minnisvarði Haralds hárfagra í Haugasundi 
Sjá bls. 78 







KRISTINN PÉTURSSON: 


Eitt andartak 


Ég mætti séra Árna á mannlausri 
götunni — og samt hefði hann 
gengið fram hjá mér án þess að sjá 
mig, ef ég hefði ekki ávarpað hann 
að fyrra bragði. 

„Hún er dálítið erfið ræðan, sem 
þú ert að glíma við núna, séra 
Árni.“ 

Séra Árni brosti og rétti mér 
höndina, þegar hann sá, hver það 
var, sem talaði til hans. „Blessaður 
| vertu, það er ekki ræðan, sem ég er 
að hugsa um núna, ég samdi hana 
fyrir ári síðan; en það er bréf, sem 
ég fékk í dag frá vini mínum, sem 
býr vestur á strönd; hann segir mér 
lát manns, sem ég hafði aðeins einu 
sinni séð og talað við aðeins örstutta 
I stund.“ 

„Nú, þetta hlýtur að hafa verið 
I áberandi maður, að þú skulir muna 
hann ennþá eftir svona stutta við- 
I kynningu; dálítil vasaútgáfa af spá- 
manni eða eitthvað í þá átt“, sagði 
I ég glettnislega. 

„Oftast held ég hann hafi unnið 
fyrir lífi sínu sem fiskimaður eða 
I sjómaður, þó má vel vera að hann 
hafi hið innra átt gneista af þeim 
andans eldi, sem spámönnunum er 
eignaður“, svaraði séra Árni tölu- 
I vert alvarlega. „En ef þú hefir ekk- 
ert sérstakt fyrir stafni, skulum við 
koma hérna inn á kaffihúsið, og ég 
skai segja þér, hvernig ég kynntist 
þessum manni; við getum sopið 
kaffibolla eða tvo á meðan.“ 


Þegar við vorum setztir niður, 
byrjaði séra Árni söguna án nokkurs 
sérstaks formála 

Þetta var á skólaárum mínum, ég 
flögraði þá víða, og stundum féllu 
ár úr án þess að ég gæti sótt skóla 
sökum peningaleysis; á þessum 
millibilsárum og í skólafríinu vann 
ég hvaða erfiðisvinnu sem var og 
ég gat náð til; oftast þó við fiski- 
veiðar, því að venjulega var sú 
vinna bezt borguð. 

Ég var nýkominn til Vancouver 
og vissi ekki til að ég þekkti þar 
nokkurn mann; verður mér þá ekki 
gengið fram á Jón jafnaldra minn 
og góðkunningja héðan að austan; 
hann stendur þar á strætishorni og 
er að tala við mann, sem ég hafði 
aldrei séð áður. Eftir að hafa látið 
undrun mína í ljós yfir þessum 
óvæntu fundum okkar, gerði Jón 
mig kunnugan vini sínum, Einari 
Brandssyni, manni vel miðaldra, 
hæglátum, en þægilegum; þeir 
Einar og Jón voru samskipsmenn á 
flutningaskipi, sem nú lá í Van- 
couver til viðgerðar. 

Jón bauð okkur inn á bjórstofu, 
þar sátum við nokkuð lengi og 
ræddum ýmis máiefni. Einar lagði 
ekki margt til mála, þar til er við 
Jón fórum að gera samanburð 
sléttufylkjanna og fjalllendis British 
Columbia, þá byrjaði hann að 


82 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


skjóta skýrum athugasemdum inn í 
samtalið. 

Ég hélt því ekki einungis fram, 
að fegurðartilbreytni fjallanna tæki 
fram blíðri fegurð sléttunnar, held- 
ur og því, að íbúar fjalllendisins, 
hvar sem við tækjum söguna og 
hvar sem við litum í heiminum, 
væri harðgerðara og athafnameira 
en fólk sléttunnar; þegar sléttu- 
þjóðirnar hefðu sofnað yfir ket- 
kötlunum, hefðu fjalllendisþjóð- 
irnar svo oft steypt sér eins og 
svalandi og vekjandi hafsbylgja 
niður á sléttuna og hrundið af stað 
byltingum, sem orsakað hefðu meiri 
breytingar og framþróun á stuttum 
tíma en hefði getað átt sér stað á 
mörgum öldum, ef kyrrlæti slétt- 
unnar hefði ekki verið vakið af 
dvala. Einar hélt, að hægt væri að 
setja dæmið upp á annan hátt en 
ég hafði gert: Þessi barátta og 
margbrotna athafnalíf, sem sumir 
kölluðu framþróun, væri stundum 
aðeins villigata, sem leiddi þjóð- 
irnar af vegi hinnar sönnu fram- 
þróunar, og sönn framþróun væri 
það eitt, sem gæfi meiri möguleika 
til að komast nær Guði og öðlast 
meiri skilning á hans verkum og 
vilja. 

Ég svaraði því á þann veg, að við 
þyrftum ekki annað en líta á Gamla 
Testamentið til að skilja, að Guð 
kæmist nær manninum á fjalllend- 
inu, tvisvar hefði hann kallað 
Móses upp á fjallið og þar gefið 
honum lögmálstöflurnar. Þá brosti 
Einar. Hann kvaðst ekki hafa gengið 
í skóla og ekki hafa neina áætlun 
um að verða prestur, samt kvaðst 
hann mundu geta gefið góða ástæðu 


fyrir því, hvers vegna það var 
nauðsynlegt Móses að láta Guð rétta 
sér lögmálstöflurnar á fjallstindin- 
um, og hann áleit, að ég mundi vel 
geta gizkað á ástæðurnar fyrir því 
atriði sögunnar. „En hefirðu veitt 
því eftirtekt“, spurði hann, „að 
Móses og allir aðrir höfundar helztu 
trúarbragða heimsins hafa gengið 
út á flatneskju eyðimerkurinnar og 
dvalið þar lengur eða skemur, áður 
en þeir byrjuðu að kenna, hvort það 
mundi ekki vera vegna þess, að þar 
verður hvelfingin víðáttumeiri, 
ekkert sem skyggir á sólaruppkomu 
eða sólarlag, ekkert sem truflaði 
eða skyggði á mikilleik verka Guðs, 
í því umhverfi væri auðvelt að skilja 
vesaldóm líkamans og þá á sama 
tíma finna til alls, sem ekkert virð- 
ist skylt líkamanum, en til þess að 
reyna að gera þessa athugun mína 
dálítið greinilegri, sagði hann, lang- 
ar mig til að segja frá atburði, sem 
kom fyrir mig sjálfan; það tekur mig 
ekki lengi að segja frá þessu, og ég 
vona að þið verðið ekki óþolinmóðir 
að hlusta. 

Það var á þeim árum, sem ég vann 
við fiskiveiðar á vötnunum í Mani- 
toba. Við unnum fjórir saman og 
sóttum frá kofa, sem við höfðum á 
ísnum einar 9 eða 10 mílur frá 
landi, og fluttum venjulega fiskinn 
til lands ekki nema einu sinni í 
viku. Vikuna fyrir jólin höfðum við 
tapað dögum, sem við gátum ekki 
lyft vegna óveðurs; samt höfðum 
við ákveðið að komast í land dag- 
inn fyrir aðfangadag. Þegar sá dag- 
ur rann upp, áttum við eftir að lyfta 
allmörgum netum, og til þess að 
koma sem mestu í verk skiptum 



EITT ANDARTAK 


83 


við verkum þannig, að þrír okkar 
færu með hestana og lyftu þeim 
netum, sem lágu nokkrar mílur frá 
kofanum, en ég ætlaði að lyfta í 
kringum kofann og nota ha-ndsleða. 
Þeir með hestana lögðu af stað 
nokkru fyrir birtingu, svo þeir yrðu 
komnir til netanna um það bil sem 
ljóst væri orðið; og ég, til að flýta 
fyrir mér, ákvað að höggva upp 
holurnar á næstu netunum, svo að 
við lögðum allir af stað nálega á 
sama tíma. 

Ég mundi stefnuna á netin frá 
kofanum og fann fyrstu netaholuna 
eftir nokkra leit. Ennþá sá ég kofann 
eins og dökkan díl eða skugga á 
snjóbreiðunni svo sem kvart-mílu 
í burtu; en ég hvorki sá né heyrði 
neitt til félaga minna eða hestanna, 
ég bjóst við, að þeir yrðu komnir á 
sín net með birtingu. 

Umhverfis mig hvíldi algjör 
þögn, ekki hinn minnsti andvari af 
nokkurri átt; snjófölið, sem fallið 
hafði daginn áður, lá hreyfingar- 
laust á glærunum, svo að hvít 
auðnin breiddi sig jöfn í allar áttir 
og rann saman við litlausan himin- 
inn við sjóndeildarhring, aðeins 
lítið eitt dekkri, þar sem landið lá 
í baksýn, en yfir breiddi sig hvelf- 
ingin eftir því dökkblárri sem ofar 
dró á himininn, og stjörnurnar 
tindruðu í ölium sínum litum, þar 
sem ekkert dró úr ljóma þeirra 
annað en fjarlægðin. 

Ég þreifaði fyrir mér með fótun- 
um til að finna, hvar brúnir hol- 
unnar væru, svo mokaði ég snjón- 
um af, og þá gat ég séð dökkan 
flöt holunnar afmarkaðan við snjó- 
inn umhverfis; síðan reiddi ég til 


höggs 16 punda þungt ísjárnið og 
byrjaði að höggva. ísinn á holunni 
var orðinn yfir hálft annað fet á 
þykkt, svo að ég varð að moka 
tvisvar upp úr holunni áður en hún 
var fullhreinsuð; þegar ég hafði 
lokið við þá holuna, tók ég stefnuna 
eftir því sem ég vissi að netin lágu, 
og fann næstu holu hiklaust. Ég 
vann af öllum kröftum, því ég ætlaði 
mér að vera búinn að höggva allar 
holurnar um það leyti sem birti, svo 
að ég sæi til að lyfta og taka fisk 
úr netunum; svitinn rann niður 
andlitið á mér, og þó hafði ég 
hneppt frá mér fötunum um hálsinn 
og tyllt húfunni upp á kollinn. 

Ég var búinn með sjö holur og 
hafði mokað ofan af þeirri áttundu 
og tilbúinn að höggva; þá varð mér 
litið upp í suðausturátt til að sjá, 
hvort nokkur dagskíma væri komin 
á himininn. Já, það var dagrenning, 
himinninn orðinn ljósblár í suð- 
austrinu við sjóndeildarhring, 
neðstu stjörnurnar í þeirri átt og í 
suðrinu voru að tapa ljóma sínum 
og yfirgnæfast af annarlegri birtu, 
en ofar sindruðu þær ennþá, og nær 
austrinu bak við fjarlægt landið var 
sem sigðmynduð tjaldrönd væri 
dregin upp á himininn, máluð með 
öllum litum sólarljóssins, ekki með 
sterkdregnum, ákveðnum línum, 
heldur eins og litunum hefði verið 
hellt saman eða samhliða og svo 
dregið lauslega yfir, þannig að lit- 
irnir rynnu hvor inn í annan, án 
þess nokkur greinileg takmörk lita 
sæjust. 

Og þá var það, að þetta, mér 
ógleymanlega og óútmálanlega, bar 
fyrir eða kom yfir mig. Mér fannst 



84 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


sem stjarna talaði til stjörnu og 
ógreinanlegir ómar liðu frá jörðinni 
út í geiminn; ég hætti að hugsa, öll 
athygli mín beindist að því einu að 
hlusta. Mér fannst sem meira en 
lífið væri undir því komið að geta 
greint þessa óma og fundið til þeirra 
sem orða eða skiljanlegra hugsana, 
en ég gat hvorki hugsað né skilið, 
ég gat aðeins fundið þá líða í gegn- 
um mig og fylla mig ólýsanlegri 
gleði. Ekkert ljótt eða vont var 
lengur til, allt var samband ástar 
og friðar; jafnvel snjókornin undir 
fótum mér önduðu frá sér friði og 
sælu, og allur geimurinn varð að 
einu ljósi, og mér fannst ég vera 
miðpunktur ljóssins og teygjast út 
til stjarnanna. 

Ég kom til sjálfs mín aftur við 
það, að ísinn kipptist til undir fót- 
um mínum, frostbrestur leið fram 
hjá eins og þruma, sem barst út í 
fjarskann. Ég stóð þarna teinréttur 
yfir holunni með broddinn reiddan 
til höggs, og andlitið vott af tárum, 
og svo mikinn hjartslátt, að mér 
fannst sem brjóstholið væri að rifna. 

Hversu lengi þetta hafði varað, 
veit ég ekki; líklega eitt andartak, 
máske aðeins brot úr sekúndu; ég 
veit aðeins, að þetta augnablik var 
mér meira virði en allt mitt liðna 
líf, ég fann, að tilgangur lífsins er 
sá, að byggja upp persónu einstakl- 
ingsins, þar til er hann er fær um 
að geta orðið aðnjótandi þeirra til- 
finninga, sem ég hafði orðið var við; 
ég hafði eitt andartak fundið mið- 


punkt minnar eigin persónu, sem 
stóð í sambandi við upphaf ljóssins 
og lífsins. 

Jón rauf þögnina, sem varð, þegar 
Einar hafði lokið sögunni. 

„Nú skil ég: Þú ert alltaf að vona, 
að þetta andartak endurtakist; þess 
vegna sefur þú alltaf uppi á efsta 
þilfari undir berum himni, þegar 
gott er veður og stjörnubjart“. 

„Þetta rifjaðist allt upp fyrir 
mér“, hélt séra Árni áfram, „þegar 
ég í dag las bréfið frá Jóni“.- 

Skipið var að koma norðan með 
landi og sigldi fyrir vestan Van- 
couver eyjuna, af því að það átti að 
afferma vörur um hundrað mílur 
fyrir norðvestan Victoria. 

Þeir Jón og Einar áttu að koma á 
vakt kl. 6 að morgni, og þegar Jón 
varð ekki Einars var á réttum tíma, 
vissi hann, að ekki var allt með 
felldu, því að Einar lét aldrei á sér 
standa til að gegna sínu hlutverki. 
Hann þaut því upp á efsta þilfar, 
og þar lá Einar örendur með bros á 
stirðnuðu andlitinu“. 

„Sagan er góð, séra Árni, og ég 
þakka þér kærlega fyrir“, sagði ég 
um leið og ég stóð upp. „Geturðu 
ekki notað þetta fyrir stólræðu ein- 
hvern sunnudag? 11 

Þá hló séra Árni góðlega og inni- 
lega. „Þú skilur ekki stöðu prestsins, 
góðurinn minn, honum er betra að 
fara varlega, ef hann langar til að 
stytta eða auðvelda götuna til Guðs“. 



P. S. PÁLSSON: 


Vorljóð til íslands 

Nú lengist dagur og dimman flýr 
og draumur fagur úr útlegð snýr. 

Nú lít ég þig þar sem ljósið skín, 
nú langar mig aftur heim til þín. 

Nú brosir hlíðin mót hádags-sól, 
og heiðin skrýðir sig grænum kjól. 

Og jökull fellir nú frosin tár 
í faðmi Elli, með drifhvítt hár. 

I köldu brjósti slær hjarta heitt, 
sem hríð og gjóstur ei fengu breytt. 

Ég heyri í móunum „dírrindí“, 
því drottinn lóuna sendi á ný. 

Með söng þeim veitir hún sælu og grið, 
og sorgum breytir í ást og frið. 

Allt landið ómar af undra-söng, 
með allsnægt blóma, um dægrin löng. 

Og fólk þitt skilur þau friðar-mál, 
það færist ylur í hjarta og sál. 

Það tengist höndum með trú og þor 
og tryggða-böndum um íslenzkt vor. 

En, heimsins þjóðir þér krjúpa á kné 
við kærleiks-hlóðir og Goða-vé. 



KRISTINN STEFÁNSSON: 


Utan af sléttunni 


I. 

Loksins höfðu þau fengið ósk sína 
uppfyllta. Þau höfðu með mikilli 
ástundun og sparnaði reytt svo 
saman, að þau höfðu nú ferða- 
kostnaðinn og það sem lögin ákveða 
að innflytjendur hafi auk ferða- 
kostnaðar, þegar á land er stigið. 
Þau höfðu nú losað sig frá baslinu 
og bágindunum á föðurlandinu. Og 
nú höfðu þau grafið sig og börnin 
sín tvö að hálfu leyti niður í jörðina 
í Saskatchewan-fylki. 

Kofinn þeirra var grafinn niður í 
jörð og var vel helmingur hans 
neðan jarðar, en hitt gekk upp eins 
og trekt á hvolfi, mjótt í toppinn 
en breikkaði eða víkkaði þegar 
niður dró. Það var reft með skógar- 
renglum, utan á þær var lagt lim, 
sem hulið var þykku moldarlagi. 
Kofinn stóð sunnan undir skógar- 
belti, sem skýldi honum í norðan- 
næðingunum. Að þar hefðust við lif- 
andi verur sást á því, að reyk lagði 
upp frá þessum kumbalda og að 
viðar köstur var þar og exi reist upp 
við kofavegginn; annað var ekki 
sjáanlegt þar úti við, sem benti á 
það að þarna byggju menn. 

Það var skamt til jóla, annara 
jólanna, sem þessi útlendu hjón 
höfðu þarna verið, en lítið var um 
jólatilhaldið. Inni var allhlýtt, en 
andrúmsloftið dautt og staðnað 
fyrir löngu, var þykt og þefjaði fúlt 


af mold; óhreinum fataræflum og 
fæðunni, er soðin var á stórum 
aflöngum hitunarofni niðri í jarð- 
húsinu. Niður í það lá sterkur en 
klúr stigi, negldur saman úr rengl- 
um. Þarna niðri týrði á lampa- 
kríli, er húsfreyja fékkst við mat- 
reiðslu og jók hann mjög við ó- 
þægindi þessa ólofts þarna inni. Það 
var líka ekki sjaldan að kvartað 
var um að illa loguðu ljósin þar. 
En það var með þau eins og svo 
margar lifandi verur, að þau þurftu 
lífsloft til þess að þau gætu lifað 
fullu lífi sínu. En í því efni voru 
ibúarnir ekki að brjóta heilann. 

Uppi á yfirborði jarðar útundir 
kofareftinu stóðu tvö rúm. I öðru 
þeirra hvíldi fölur og magurleitur 
maður, svartur á hár og skegg, 
þungbrýnn, hvasseygur, alvarlegur 
og áhyggjufullur á svip. Það var 
húsbóndinn. Þetta var nú sjötta 
vikan hans í rúminu. Gólfið hafði 
verið lagt smálimi, sem nú var orðið 
fært saman í smáhryggi og sums 
staðar stigið niður í dældir. Byssa 
og skotfæri hékk á snaga við fóta- 
gaflinn á rúmi sjúklingsins. Það 
hafði stundum verið eini bjargvætt- 
urinn þeirra þarna á sléttunum — 
Það eina, sem hélt í þeim lífinu. 
En nú var ekki um slíkt að tala. 
Forði sá, sem fyrir var í kofanum 
fyrir nokkru síðan, var nú langt 
kominn, mikið til eyddur, og ekkert 



UTAN AF SLÉTTUNNI 


87 


við að styðjast nema það, sem konan 
gæti áorkað. 

Sjúklingurinn sá að útlitið var 
dimmt og dapurlegt og hann ör- 
vænti, þegar hann hugsaði til vetrar- 
ins langa og kalda og allsleysisins, 
sem umkringdi þau. Mikið hafði 
verið logið um tíðarfarið í þessu 
landi. Hann hafði lesið heilmarga 
bæklinga um þetta land áður en 
hann fór að heiman, en aldrei séð 
þar minst á kuldann. Þar átti svo 
sem ekki að vera mikill vetur, úr 
því ekki var minst á það einu orði. 
Margt var það fleira, sem hann var 
nú farinn að sjá, að var skrum og 
ósannindi í þessum ritum. Og nú í 
fyrsta skipti sá hann eftir því að 
hafa nokkurn tíma lagt út í að nema 
þetta nýja land. 

Öll él birta upp um síðir, sagði 
konan hans, rjóð, holdug og hraust- 
leg. Hún hafði ætíð svo gott lag á 
því að bera geisla inn í myrkrið, 
svo þeir lýstu upp kofann og gerðu 
sjúklingnum notalegra og hlýrra 
um hjartað. En svo þegar þeir hurfu, 
varð kvíðinn ennþá sárari og erfið- 
leikarnir þungbærari. 

Læknirinn, sem af náð og misk- 
unn, hafði fengist til þess að líta á 
hinn sjúka mann, hafði sagt þeim, 
að sjúkdómurinn yrði að líkindum 
nokkuð langvarandi. Meðöl væri til 
lítils gagns. Það yrðu helzt vor- 
hlýindin, sem bættu honum, og 
þetta jók ekki lítið við efann og 
kvíðann, sem fyrir var. Þarna átti 
hann þá að liggja allan veturinn til 
vors, eftir því sem læknirinn sagði. 

Að jólin voru í nánd, fylti þau 
tómleika og söknuði, sem þau gátu 
ekki sjálf skilið eða lýst, þegar þau 


horfðu á leiki litlu systkinanna, 
barnanna sinna, sem voru að leika 
sér svo glöð og ánægð í ruslinu á 
gólfinu. Þau spurðu móður sína, 
þegar þau höfðu heyrt jólin nefnd, 
hvort þau ættu ekki að fá fuglakjöt 
að borða á jólunum og héralappir 
til að leika sér að, eins og þau hefðu 
einu sinni fengið. Móðirin sagði 
þeim að eitthvað myndu þau fá gott 
og fallegt. Og þau hlupu upp um 
hálsinn á henni og kystu hana. Og 
tilhlökkunin varð að vængjum, sem 
bar þau úr einum stað í annan um 
kofann. 

Nú var einmitt tíminn, sem eftir- 
litsmaður stjórnarinnar átti að 
heimsækja þessa bygð. Samlandar 
þeirra höfðu sagt þeim það, að um 
jólaleytið ætlaði stjórnin að senda 
út þangað mann til þess að líta eftir 
ástæðum manna og þá átti eitthvað 
að sjá til með þeim fátækustu yfir 
harðasta tímann. En svo var það 
nú ekki víst hvoru megin jólanna 
hann kæmi, eða hvort hann kæmi 
nokkurn tíma. Þetta sýndist þó 
vera skylda stjórnarinnar, því það 
var hún, sem orsakaði innflutning- 
inn. Það var hún, sem sent hafði út 
um land þeirra blöð og bæklinga, 
sem lofuðu svo mjög þetta land. 

Þau sáu sem var, að þau komu 
allslaus í ókunnugt land, þektu þar 
ekkert til neins, kunnu ekki eitt 
orð í ensku, og voru illa sett strax í 
byrjun. Þau höfðu þó hjálparlaust 
klöngrað upp yfir sig kofanum og 
þó sáðverkið hefði verið lítið, þá 
sáu þau svo mikið, að sprottið gat 
í amerísku moldinni. Það leið mörg- 
um útlendingum þarna illa fyrst, 
um það var konan sannfærð. Þau 



88 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


voru ekki þau einu, sem fátæk voru, 
sagði hún. En svo raknaði fram úr 
fyrir flestum með tímanum, og því 
þá ekki eins fyrir þeim. Hún hafði 
von um atvinnu öðru hvoru á gisti- 
húsi nokkru; hún hafði unnið þar 
nokkrum sinnum og með þeim hætti 
áleit hún, að þau gætu bjargast 
yfir veturinn, ef hún hefði heilsu 
og engin ný óhöpp kæmu fyrir. 
Svo þegar góða veðrið kæmi myndi 
honum batna. Þá væri þrautin 
unnin. Hún sá glögt hve tæpt þau 
stóðu, hún ein til þess að halda 
lífinu í þeim fjórum, að þetta nýja 
líf þeirra var fremur örðugt, en svo 
var ekki að fárast um það. Og öll él 
birta upp um síðir. 

Einna erfiðast virtist henni viðar- 
færslan utan úr skóginum og heim. 
Að þurfa að kafa snjóinn með viðinn 
á öxlunum; það var býsna harð- 
hnjóskulegt kvenmannsverk, og 
hafði hún þó ekki vanist góðu. En 
exinni kunni hún að beita eins vel 
og hver annar. 

Þegar hún sá, hverju hún fékk 
áorkað í skógarhögginu, kom fram 
spurning í huga hennar: Því ekki að 
skjóta. — Skjóta þeim til bjargar. 
Hún hafði aldrei hleypt af byssu á 
æfi sinni. En þá að læra það. Þarna 
var byssan og skotfæri. En ef eitt- 
hvert slys hlytist af því. Engu mátti 
muna, alt líf þeirra hékk á henni 
einni. Samt fór hún að bera byss- 
una í sigti, en hún gat aldrei haldið 
henni kyrri, og hana sárverkjaði í 
axlirnar eftir viðarburðinn. 

Byssan var látin á sinn stað. 

II. 

Það var aðfangadagur jóla og 
einum færra í kofanum. 


Húsmóðirin hafði lagt af stað í 
býti um morguninn til þess að þvo 
á gistihúsinu. Þangað var um 5 míl- 
ur að fara og færi vont, ekki sízt 
frá kofanum út á þjóðveginn, en 
þar var snjórinn troðnari. Hún 
hafði sagt börnunum, áður en hún 
fór, hvað þau ættu að gera um 
daginn, passa eldinn, útvega sér og 
föður þeirra það sem hún hafði tekið 
til og sett á vissan stað fyrir þau að 
finna, það sem þau áttu að borða 
og útvega föður þeirra að drekka 
þegar hann vildi, og að vera góð 
börn, þá skyldi hún færa þeim eitt- 
hvað. 

Tilhlökkunin til kvöldsins, þegar 
móðir þeirra kæmi frá þorpinu með 
eitthvað fallegt, vék ekki frá þeim 
allan daginn. Þau höfðu fengið ofur- 
lítinn skrúðfuruanga utan úr skógi, 
sem móðir hennar hafði borið heim, 
því henni þótti hann svo fallegur, 
og hún sagði þeim að þetta væri 
jólatréð þeirra. Og þau reistu hann 
upp við rúmgaflinn sinn, og þetta 
var jólatréð þeirra, virkilegt jólatré. 
En aldrei ætlaði þessi dagur að 
líða. Þeim fanst hann lengri en allir 
aðrir dagar. 

Þau hlupu á víxl til föður síns til 
þess að fá að vita, hvað framorðið 
var, og hann seildist altaf eftir úrinu 
sínu í stóra messingar-hulstrinu 
undir koddann sinn. 

Eftir því sem á daginn leið, 
dimmdi meira í lofti og það fór að 
drífa. Eftir góða stund var skollin á 
norðanhríð með mikilli fannkomu. 

Faðirinn varð órólegur. Börnin 
fóru út til þess að geta sagt honum 
hvernig viðraði. Þau supu hveljur, 
þegar snjógusurnar komu framan í 



UTAN AF SLÉTTUNNI 


89 


þau. Skógarbeltið sýndist svo und- 
arlega svart, þar sem það bar við 
öskugrátt hríðarloftið yfir því, og 
þau heyrðu hvað það hvein í trján- 
um og sáu hve þau réru til og sjór- 
inn, sem hafði sest í þau í logninu, 
hrundi nú niður í stórum flyksum 
og gaus svo upp í hvítum mekki 
milli trjáanna. — Ó, en svo voðalega 
kalt, og þau flýttu sér inn. 

„Hvar skyldu fuglarnir vera í 
svona veðri?“ spurði drengurinn 
systur sína. 

„Þeir eru í skóginum 11 , svarar hún 
og þóttist meiri en hann, af því hún 
vissi þetta. Og þau áttu skóg þarna 
við rúmgaflinn — en ekki fuglana. 
Ef þau hefðu fugla til þess að sitja 
1 trénu þeirra, þá væri það líkt 
skóginum úti og fuglunum, sem 
kúrðu þar í vonda veðrinu. Þá 
mundu þau eftir gamla mynda- 
bókarræflinum, og þau kliptu úr 
henni alla fuglana og tréð þeirra 
varð þakið af þeim. Þarna sátu 
þeir næstum á hverri grein, gulir, 
grænir, rauðir og bláir, og altaf 
voru þeir að fljúga niður úr trénu, 
og altaf þurfti að setja þá upp aftur, 
og þeir, sem þaulsætnastir voru, 
urðu uppáhaldsfuglarnir. — Það fór 
að húma. 

Faðirinn horfði á leik barnanna og 
hlustaði á samtalið. 

Svona hafði hann í bernsku leikið 
sér. En aldrei hafði hann hrept það, 
sem hann þráði. Æskan varð honum 
köld og tilbreytingarlaus eins og 
sléttan þarna, og fullorðinsárin 
framhald af því. 

Hann hafði þó átt sterka lífs- 
löngun og þrá. Búið sér til heim, svo- 
lítinn, inniluktan heim inn í huga 


sínum, svo hann gæti stöku sinnum 
hvarflað þangað og fundið sjálfan 
sig. Það var trygging fyrir því, að 
hann týndist ekki algerlega. Þessi 
heimur var nú reyndar nokkuð 
þokukendur, en sú þoka var fögur 
á að líta, sólgyllt þoka, dúnmjúk 
huliðsheimaþoka, þoka ímyndunar- 
eiginleikans. Þessi heimur hans og 
hugmyndin um virkilegan heim — 
Vesturheiminn, hafði runnið saman 
á dularfullan og rósaman hátt. Og 
löngunin að komast þangað varð að 
settu marki. Og nú var því náð. 
Þau voru nú komin til Ameríku. En 
það var ekki sú Ameríka, sem hann 
hafði hugsað um, lesið um. 

Hér var ljótt og leiðinlegt. Óend- 
anleg flatneskjan, alls staðar eins, 
engin tilbreyting nema smábýli með 
löngu millibili og skógbelti hér og 
þar. En svo hafði hann nú í raun- 
inni ekki farið til Ameríku til þess 
að horfa á fagurt landslag og dást 
að því, heldur til þess að bæta kjör 
sín og sinna. 

Nú var hugmyndin um fegurðar- 
landið góða dauð og grafin og vonin 
um framtíðina sýkt, og hann sá 
greinilega á henni feigðarmörkin. 
Hann vissi að vísu, að þarna var 
mögulegt að hafa sig áfram með 
heilsu og nógum kjarki, en þó svo, 
að eitthvað væri til þess að byrja 
með. Og nú kom hann að sjálfum 
sér. Þarna var hann nú ófær til alls, 
liggjandi veikur í rúminu. Alls- 
leysið alt í kring, veturinn, skamm- 
degið og kuldinn. En ábyrgðin! Hún 
tók út yfir hitt — ábyrgðin, sem á 
honum lá. Að hafa stofnað konu og 
börnum í þetta volæðislíf. Vera 
búinn að flytja þau út í þessa eyði- 



90 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


mörk. Og konan hans að standa nú 
ein uppi. Hrekjast burtu langa leið. 
Standa þar í verstu stritvinnu. 
Höggva í eldinn og bera heim við- 
inn, gera alt smátt og stórt, og það 
um háveturinn. Aldrei höfðu þau 
mætt öðru eins, og var þó margt 
ekki glæsilegt. 

Hún hafði kvatt hann í morgun 
svo glöð og örugg. En hvað hún gat 
verið glöð og hressandi og svo 
dugleg og ráðug, og hvað hún var 
æfinlega hughreystandi. Það var 
ekki von á betru, hafði hún sagt. 
Það væri basl fyrir öllum, sem 
byrjuðu með tvær hendur tómar, 
en það raknaði fram úr því, ef 
maður beitti öllum kröftum sínum 
og léti ekki hugfallast. Honum batn- 
aði með vorinu. Öll él birta upp um 
síðir. Það var sjálfsagt bezt að trúa 
því, en honum fanst það svo afar 
erfitt að geta fengið sig til þess. 
Vitaskuld birtu öll él upp um síðir. 
En birtu þau sum ekki upp of seint. 
Hann hvarflaði frá þessum hug- 
leiðingum snöggvast, því það rak á 
byl og sáldraði snjórykinu inn með 
hurðinni. Það var gott að hann gekk 
í þessa hríð svona snemma hefir 
hann hugsað, því hún hefir ekki lagt 
á stað út í þetta veður. En hver veit 
þó. Hún var svo áræðin og kapp- 
söm. En eftir því sem veðrið hlaut 
að vera með þessum ofsa og fann- 
komu, var engum ratandi út á slétt- 
una eftir að veginum slepti. 

III. 

Á gistihúsinu var þvottur og 
gólfin þvegin. Búið að borga henni 
dagsverkið og poki beið hennar í 
ganginum. í honum var ýmislegt, 


sem kemur sér vel í fátækrahúsum. 
Það átti að vera henni glaðning um 
jólin. Húsmóðirin hafði lagt að 
henni að fara ekki fyr en hríðinni 
slotaði, en það var ekki við það 
komandi. 

Hún snaraði byrðinni á öxl sér 
brosandi. Þá tók hún eftir því að 
sjalið, sem hún hafði vafið um 
höfuð sér var laust, svo hún setti 
niður pokann til þess að hnýta það 
betur. 

Húsfreyja tók pokann og gerði 
sig líklega til þess að bera hann 
burtu, en hin bjóst til dyra. Sá þá 
sú fyrgreinda, að ekki dugði að letja 
þessa einbeittu konu, sem tók nú 
aftur fegins hendi við gjöfinni. 

„Þú snýrð við og kemur aftur, 
ef þér finst þú ekki geta farið á 
móti“, sagði gistihúskonan. 

„Allright“, svaraði hin og hvarf 
út í bylinn. 

Það var vonskuveður. Fönnin 
rauk eins og sædrif, og færðin var 
orðin vond. Hún gekk hart og kafaði 
snjóinn sterklega, en pilsin þreyttu 
hana mikið, því bæði settist svo 
mikill snjór í þau og svo tóku þau 
að frjósa, því þau höfðu vöknað við 
þvottinn. Enginn var þar á ferð 
nema hún og tveir hrafnar, sem 
flugu þungt og letilega undan veðr- 
inu og létu bylinn bera sig til skógar. 
Alt var jafnlitt, eins og samkemb- 
ingur úr húmi og snjó. Stórhríð og 
eyðisléttan alt í kring. Tungl var á 
lofti, en þess gætti lítið, því loftið 
var þrungið af snjókomunni. 

Hugsunin flaug heim — heim í 
litla bústaðinn, heim til þeirra, sem 
höfðu húsaskjólið, þó vesælt væri. 
Hríðin og nóttin gátu ekki vilt um 



UTAN AF SLÉTTUNNI 


91 


fyrir henni. Hún sá þau þar heima, 
hve óþreyjufull þau biðu eftir henni. 
Mikið óskaði hún að vera komin 
heim, — heim með þetta, sem hún 
haíði meðferðis. Hún hélt áfram. 
Hún var ekkert smeyk meðan hún 
gat haldið við veginn. 

Pokinn fanst henni vera farinn 
að þyngjast að mun. Henni voru líka 
svo sárar axlirnar; hún varð að 
hafa axlaskipti með pokann og snúa 
sér undan í mestu byljunum til þess 
að ná andanum og strjúka snjóinn 
frá augunum, sem sezt hafði í 
augnahárin. Hún giskaði á, að nú 
væri vel hálfnað heim. Þannig hélt 
hún áfram um stund. Hún athugaði 
vandlega hvort ekki sæi hún tréð, 
þar sem hún varð að yfirgefa veginn 
og ná götuslóðanum út á sléttuna, 
því að henni fanst að hún færi nú 
að nálgast þann stað. Þarna sá hún 
það. Þarna stóð það vindblásið og 
grátt með fúaskellur á bolnum og 
teygði bera greinastúfana út í hríð- 
ina. Það stóð þarna eitt eftir. Það 
hafði orðið lífseigast af öllum trján- 
um, sem þar höfðu verið. Það stóð 
þarna til að vísa veginn. Það var 
eins og hafnsögumaður á þessum 
fannasjó. Þarna í hlé við það mótaði 
fyrir götuslóðanum, en þegar frá 
dró var hann gjörsamlega fenntur 
í kaf. 

Hvað var nú til bragðs að taka. 

Henni datt í hug að grafa pokann í 
fönn hjá trénu og vitja hans síðar. 
Henni gengi betur að hafa sig áfram 
lausri og hún var orðin svo þreytt. 
En henni fanst hún ekki geta komið 
heim allslaus, af því það væru nú 
jólin. Og hún hélt áfram. 

Nú hafði hún storminn á hlið og 


stóð hann í pokann, svo hann var 
henni erfiðari en áður, og þarna 
var færðin hálfu verri en á veginum. 
Hún fann það, að hún var ekki á 
slóðinni, en hún hélt að hún væri 
nálægt henni. Og í rétta átt gekk 
hún, það vissi hún af veðurstöðunni. 
Reyndar fanst henni að hún færi 
meira undan veðrinu, en þegar hún 
tók stefnuna frá trénu. Hún var að 
verða verulega lúin. Hún varð að 
stanza og kasta mæðinni, bara ofur- 
lítið, og henni fanst sig sárlanga 
til þess að setja sig niður, og hún 
settist á pokann og horfði út á ill- 
viðris auðnina, þetta ægilega haf 
frosts og fanna. Og þarna einhvers 
staðar, hún gat ekki bent á neinn 
algerlega vissan stað, var alt það, 
sem henni hafði nokkurn tíma verið 
kært, einu manneskjurnar, sem nú 
myndu í alvöru hugsa til sín, vænta 
sín og vonast eftir sér, þrá að sjá 
sig. Og henni fanst hún hafa átt 
mikið og hún átti það enn. Hún 
fann nautn í þeirri hugsun þarna í 
gaddinum og svo því, að hún var að 
gera það bezta, sem hún, eftir sínu 
viti og kröftum, megnaði. 

Hún bað fyrir sér og þeim, sem 
heima biðu. Stóð svo upp og lagði 
á stað. 

Það hafði sett að henni við þessa 
dvöl. Það flaug um hana hrollur og 
hún var ákaflega stirð. Nú fanst 
henni að stormurinn standa af 
öfugri átt við það sem áður var, og 
hún stansaði til þess að átta sig. 
En hún gat ekki með nokkru móti 
gert sér grein fyrir því, úr hvaða 
átt hún hafði komið. Hún var orðin 
áttavilt. Henni fanst það vera eins 
og hún hefði dottið ofan úr loftinu. 



92 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Hún var sjálfsagt orðin vilt, ramm- 
vilt. Bezt myndi þó vera að ganga í 
lengstu lög til þess að halda í sér 
lífinu. 

Framundan sér sýndist henni 
eins og grylla í svartan vegg, þá 
var ofurlítið hlé milli bylja. Hana 
var farið að syfja. Það lagðist á 
hana svo dæmalaust sætur svefn- 
höfgi, en hún hratt honum frá sér, 
setti hönd fyrir augu, stansaði og 
litaðist um. Þarna var eitthvað svart, 
það bar svo greinilega annan lit en 
sléttan og hríðarloftið, en það var 
ómögulegt að sjá hvað þetta var. 
Hún áleit eftir tímanum að dæma, 
að hún hefði átt að vera komin 
heim fyrir all-löngu, ef hún hefði 
verið á réttri leið. 

Einmana stóð hún nú þarna og 
horfði í kringum sig. Þar var ekk- 
ert, sem hún gæti glöggvað sig á. 
Hríðin og nóttin umhverfis hvert 
sem litið var og nú skall aftur saman 
og þetta dökka, sem hún sá hvarf 
algerlega. 

Snjórokurnar dundu á henni, 
fleygðust fram hjá henni út í nóttina 
og auðnina. Sinustráin beygðust 
niður að snjónum undan vindinum, 
réttu sig við og tóku mikil bakföll. 

Hún stefndi nú í áttina þangað, 
sem hún hafði séð sortan. 

Alt í einu birti og reif til í loftinu, 
svo hún sá greinilega að þetta, sem 
hún hafði séð, var skógur. Hjartað 
sló hraðar og augun fylltust tárum. 
Hún lofaði guð. Þarna var þó skjól. 

IV. 

Heima var búið að kveikja og var 
Ijós sett í gluggann ,ef ske kynni, 
þó ólíklegt væri, að hún hefði lagt 


út í þetta veður. En ekki náði birtan 
af því langt út fyrir vegginn. En 
þetta var alt, sem þeim var mögu- 
legt að gera. 

Óvissan um það, hvar hún væri 
þessa vetrarnótt, ásótti sjúklinginn. 
Var hún að berjast alein um hánótt 
í stórhríð úti á eyðisléttunni við 
dauðann þessa jólanótt, eða hafði 
hún ekki lagt af stað, þegar hún sá, 
hvernig veðrið var, og væri nú hlý 
og notaleg kyr á gistihúsinu. 

Honum fanst einhver undarlegur 
beigur í sér og þegar hann heyrði í 
byljunum snjóinn slást að hurðinni, 
heyrðist honum eitthvert undarlegt 
hvísl í rokunum og köldum svita 
sló út um hann. Hann taldi börnun- 
um trú um það, að móðir þeirra 
kæmi heim, þegar veðrið yrði betra. 
Þeim heyrðist einhver dynkur við 
dyrnar. Þau heyrðu það öll. 

Börnin hrópuðu upp: „Nú kemur 
mamma!“ Þau hlupu til og opnuðu. 
Faðirinn reis upp við olnboga og 
horfði til dyra. Snjórykið þyrlaðist 
inn, hvítur, kaldur mökkur og súg- 
inn lagði inn að rúminu. Þetta var 
bara hurðin, hún hafði eitthvað 
gjökt til í grópinu í einni vind- 
hviðunni. 

Fögnuðurin dó, öllu sló aftur í 
þögn. 

Faðirinn hallaði sér aftur út af, 
ljósið blakti við trekk strokunnar í 
glugganum. Það heyrðist aftur 
dynkur, en það var bara hurðin 
eins og áður, og ekki var opnað 
aftur. 

Hún kom ekki. 

Döpur var þessi jólanótt. Varla 
gat hún ömurlegri verið. 

En nú kom hinn velkomni gestur, 



UTAN AF SLÉTTUNNI 


93 


svefninn. Hann tók börnin í faðm 
sinn, þó þau ætluðu sér að vaka 
þangað til móðir þeirra kæmi. Tréð 
þeirra stóð nú í ró og næði við fóta- 
gaflinn á rúminu þeirra, en nú var 
enginn til þess að hjálpa fuglunum, 
sem fallið höfðu niður úr því, upp í 
það aftur, því litlu systkinin voru 
sofnuð, sofnuð í fötunum, fengust 
ekki til þess að afklæða sig, því þau 
ætluðu ekki að þurfa að tefja sig á 
því að klæða sig til þess að ljúka 
upp fyrir mömmu. 

Og sjúklingurinn var nú einn 


eftir vakandi. Svefninn hélt sig 
fjarri honum. En tvær verur sátu 
við rúm hans, sín hvorum megin, og 
héldu höndunum saman yfir honum. 
Og kvíðinn hvíslaði: — Hún er úti í 
hríðinni! Hún er vilt! — En vonin 
hvíslaði: — Öll él birta upp um 
síðir. 

☆ ☆ 

Nokkru síðar fanst kvenmannslík 
í skógarrjóðri ekki langt frá kofan- 
um þeirra. Það var eins og hún hefði 
lagst til svefns með poka undir 
höfðinu. 


☆ ☆ ☆ 


Kristinn Stefánsson 

1856—1916 



Það eru nú senn fjörutíu ár liðin síðan 
skálílið Kristinn Stefánsson gekk til hinstu 
hvíidar, enda virðist nú vera orðið hljótt 
uin nafn hans. Fyrir og eftir síðustu alrta- 
mót var hami saint að flestra dómi talinn 
ljóðrænasta og smekkvísasta skáldið hér 
vestra. En hann, eins og svo margir aðrir, 
varð þcim örlögum háður, að hverfa inn í 
skugga stórskálrtsins Stephans G. Steph- 
anssonar. Kristinn var fæddur árið 1856, 
og verður því 100 ára afmæli hans á næsta 
ári. Árið 1900 kom út f.vrsta kvæðakver 
lians, „Vestan hafs“, og árið 1916 kvæða- 
safnið „út um vötn og velli“, skömmn 
eftir anrtlát lians, og auðnaðist honuni að 
lessja síðustu hönd á meira en helming 
þess handrits. Fáum var það kunnugt, að 
hann fékkst rtálítið við rltstörf í óbundnu 
máli. Auk nokkurra vel samdra blaða- 
greina, eru til á prenti tveir lýriskir pistlar, 
„Geislinn“ og „Snjór“ í fyrsta árgangi 
þessa tíinarits, og sagan ,,f þorpinu“ í 34. 
árgangi., auk sögunnar „TJtan af slétt- 
Iinni“, hér að framan. Fann ég þær báðar 
í eftirlátnum skræðum, sem ekkja skálds- 
ins, Guðrún Jónsdóttir, sendi inér skömniu 
áður en liún dó. 


G. J. 



Bækur 


Thomas Hardy: 

TESS, AF D’URBERVILLE- 
ÆTTINNI 

Snæbjörn Jónsson, rithöfundur og 
skáld, þýddi þessa bók og gaf út 
árið 1942. Upplagið seldist á skömm- 
um tíma, og er bókin nú endur- 
prentuð á ný. Þetta er ein sú vand- 
aðasta útgáfa, sem ég minnist að 
hafa séð af nokkurri skáldsögu. 
Letrið er stórt, pappírinn ágætur og 
fjöldi góðra mynda. Als er bókin um 
600 bls. að meðtöldum formála og 
ágætum inngangi um höfundinn og 
verk hans. Snæbjörn er víst eini ís- 
lendingurinn, sem lagt hefir sér- 
staka stund á, eða sökkt sér ofan í 
verk Hardy’s, enda hefir hann þýtt 
þau bæði í bundnu og óbundnu máli. 
'Ég veit með vissu, að hann hefir 
einnig þýtt The Return of the 
Native, sem bókmentamenn setja, 
ef til vill, framar en Tess. En þó 
undarlegt megi virðast, hefir enn 
ekki fengist að henni útgefandi. 
Heyrt hefi ég og að eitt af betri 
skáldunum heima eigi í þýðingu, en 
óprentaða, The Woodlanders, sem 
mér persónulega þykir vænst um af 
sögum Hardy’s, eða svo fanst mér, 
þegar ég var helmingi yngri og las 
þær, sumar. 

Hvorki hefi ég rúm né getu til 
þess að kryfja þessa risasögu sem 
skyldi. Hún er saga gáfaðrar og 
saklausrar sveitastúlku, sem lendir 
í höndunum á þrælmenni, sem sví- 
virðir hana og hundeltir þangað til 
hinni stuttu ævi hennar lýkur í há- 
marki mannlegra hörmunga. — 


Sagan er auk þess ömurlega skýr 
mynd hinnar óhemjulega margskiftu 
stéttaskiftingar innan þjóðfélagsins, 
sem liggur tröppu af tröppu frá 
fjósamanninum og vinnukonunni og 
upp í hástéttirnar. En einkum er þó 
djúpt höggvið að tvíhyggjunni í hin- 
um svonefndu siðferðis- eða kyn- 
ferðismálum. Prestssonurinn, sem 
Tess að lokum giftist eftir langsótt 
bónorð, telur sjálfan sig svo frjáls- 
lyndan, að hann geti ekki gengið í 
þjónustu kirkjunnar, en verður þó 
svo hneykslaður, að hann getur ekki 
hugsað til að búa með konunni, 
eftir að hún hafði sagt honum harm- 
sögu sína um nauðgunina og barnið, 
sem af því leiddi. Hafði hann þó í 
sömu andránni játað henni, að hann 
hefði um eina tíð legið í svalli með 
skækjum. 

Þýðing Snæbjarnar er víst eins 
góð og verður ákosið. Hardy er 
ekkert lamb að leika sér við. Bæði 
er það, að frá íslensku sjónarmiði 
a. m. k., er stíll hans nokkuð þung- 
lamalegur; setningarnar langar og 
innofnar, verða því oft að leysast 
upp, ef vel sé, og svo eru mállýsk- 
urnar, sem engar samstæður eiga 
sér í íslensku máli, sem betur fer. 

Beatrice Harraden: 

SKIP SEM MÆTAST Á NÓTTU 
Þýðandi Snæbjörn Jónsson 

„Saga sem ekki er í neinn rudda- 
skapur, ekkert klám, saga sem þorir 
að tala um hugsjónir . . . .“, er haft 
eftir íslenskri greindarkonu um 
þessa bók. Þetta er náttúrlega ekkert 



BÆKUR 


95 


undarlegt, þegar það er athugað, að 
bókina skrifaði ensk ógift stúlka á 
síðari árum Viktoríu-tímabilsins, 
þegar velsæmis tilfinningin og hátt- 
prýðin voru á svo háu stigi hjá 
ensku hefðarfólki, að stúlka mátti 
ekki, að sögn, nefna tarf, heldur 
varð hún að kalla dýrið karlkyns kú 
(male cow). En þessi bók er nú samt 
meira en siðfágað stofuhjal, þó þess 
gæti reyndar innan um og saman 
við. Nafn bókarinnar er tekið úr 
einu kvæði Longfellows, og ræður 
sjálfsagt nokkru um sölu hennar á 
bókaborðinu. Sagan fer að mestu 
fram í heilsuhæli í Sviss, þar sem 
sjúklingar hýrast um lengri eða 
skemri tíma. Sumir deya, aðrir 
dvelja þar langvistum, og enn aðrir 
fá heilsu og hverfa á brott. Kunn- 
ingsskapur hefst, sem smábreytist 
til annars og meira. Svo er um aðal- 
persónur sögunnar, sem svo leiðir til 
sorgar og vonbrigða. En hér er 
ekkert óskaplegt. Dauðinn er aðeins 
lokaþáttur þess, sem átti upphaf. 
Og það skeður svo sjaldan, að þeir 
sem unnast deyi á sömu stundu. 
En bókin er svo innileg og hrein, 
og andar frá sér þvílíkri hlýu og 
ástúð undir hrjúfu yfirborði sögu- 
hetjanna, að varla getur hjá því 
farið, að lesandinn verði að dálítið 
betri manni við lesturinn — svona í 
bráðina. 

Bókin er þýdd á eðlilegt og við- 
feldið mál. Ég reyndi að ná í hana 
á frummálinu, en tókst það ekki — 
er víst ekki lengur fáanleg hér á 
söfnum, enda eru nú yfir sextíu ár 
síðan hún var rituð. Síðan hún kom 
út fyrst á íslensku er yfir tuttugu 
ár og er þetta nú þriðja útgáfan. 
Ekki man ég til, að hún hafi verið 
til sölu hér vestra, og er það leitt. 


Þóroddur Guðmundsson 
frá Sandi: 

SEFAFJÖLL, Ijóð 

Þetta er sjötta bókin frá hendi 
Þórodds, en þriðja ljóðabókin. Fyrst 
kom Villiflug 1946, þá Anganþeyr 
1952 og nú Sefafjöll 1954. Helmingur 
bókarinnar eru frumkveðin ljóð, en 
hitt þýtt. Yfirleitt eru þessi kvæði 
lýrisk og mjúk áferðar. Lýrisk 
kvæði byggjast einkum á hljóm og 
blæbrigðum og þeim unaði, sem 
veitist í fögrum orðum og hljóðfalli, 
og mega því ekki dæmast frá sama 
sjónarmiði og heimsádeilu-, heim- 
spekis- eða mannfélagsmála kvæði, 
sem vitanlega geta verið snildar- 
verk, en þarfnast síður stuðnings í 
leikandi rími eða hrynjandi hljóm- 
um. Með þessu er þó ekki verið að 
gefa í skyn, að kvæðin séu ekkert 
nema hljómur, því á bak við ytri 
lýsingar og skrúð felst alla jafnan 
einhver dýpri hugsun. Nefnum sem 
dæmi Imbrudaga og Norður. Þar 
liggur að baki hin aldagamla þrá 
Njarðar og Skaða eftir því sem 
tapað er eða liðið. I Heimþrá, sem 
virðist vera kveðið eftir spítalavist, 
eru þessar gullfögru línur: 

Öll mannleg tign verður aö metast á 
gullna vog 

og mœlikvarða, sem nær yfir dauða 
og gröf. 

Hún táknar vorn þroska, vors hugar 
heitustu log, 

i hlutfalli því, sem vér fengum í 
vöggugjöf. 

I hvaða kvæðabók sem er má 
altaf merkja þau kvæði, sem orðið 
hafa til fyrir innri þörf, enda eru 
þau jafnan bestu kvæðin. I þessari 
bók eru til kvæði, sem eru meira 



96 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


smíðisgripir en innblásinn skáld- 
skapur, að vísu ekki óhaglega gerð- 
ir, en láta lesandann að mestu 
ósnortinn. 

Síðari helmingur bókarinnar eru 
þýdd kvæði úr ensku máli. Stærst 
er Agnesarmessukvöld eftir John 
Keats, 42 níu stefja erindi, þá eru 
og tvö kvæði eftir Robert Browning, 
fjögur eftir írska skáldið Thomas 
Moore, sem menn nú á dögum muna 
helst eftir fyrir írsku söngvana 
(Irish Melodies), sem hann safnaði 
lögunum að og orti við kvæðin. 
Flestar þýðingarnar (6 kvæði) eru 
eftir William Butler Yeats, sem tal- 
inn er af mörgum merkasta ljóð- 
skáld íra, a. m. k. á seinni tíð. Hann 
hlaut Nobels verðlaunin 1923, en er 
nú dáinn fyrir nokkrum árum. Hann 
er oft lítt skiljanlegur öðrum en 
þeim sem þekkja þjóðsagnir og 
hugsunarhátt írsku þjóðarinnar, 
enda gjörir þýðandi ráð fyrir því og 
skrifar aftast í bókina skýringar við 
kvæðin. Heilmikil vakningar alda 
hefir risið á seinni tíð heima um 
írska þjóð og írska menningu, sem 
gengur næst írafári, en ekki á það 
við um þessi ljóð eða þýðingar. 

ÍSLENSKT PRENTARATAL 
1530—1950 

Þessi bók er gefin út af Hinu ís- 
lenska prentarafélagi og er bæði 
falleg bók og eiguleg — pappír, 
myndir, prentun og band hið snyrti- 
legasta og besta. Skrásetninguna 
hefir gert Ari Gíslason, kennari og 
ættfræðingur. Hann skrifaði og for- 
málann, og inngang allítarlegan um 
prentsmiðjur landsins frá upphafi 
vegar. Þá er bókinni skift í nokkra 
kafla, og er það líklega heppilegast, 
ef vel hefði tekist. 


Ég, sem þetta rita, átti hlut að 
söfnun vestur-íslensku prentaranna, 
og var það að vonum smáskörðótt, 
þar sem ég ekki átti aðgang að 
kirkjubókum eða öðrum íslenskum 
fræðiritum. Þakka ég því skrásetj- 
ara fyrir auknar ættfærslur og fáein 
ártöl, sem ófáanleg voru hér vestra. 
En eitt get ég ekki látið óátalið. 
Fyrir einhverjar ástæður, mér lítt 
skiljanlegar, hafa allmargir vestur- 
íslensku prentararnir verið fluttir 
inn í heimalands skrána. Á ég þar 
þó ekki við neina þá, sem hér 
störfuðu eða lærðu og fluttu svo 
alfari til föðurlandsins, því af 
ásettu ráði sleppti ég þeim öllum úr 
minni skrá. Ég á við þá, sem unnið 
hafa hér og búið langvistum, og 
grafnir eru í vestrænni mold. Nefni 
ég þar til Jóhannes Vigfússon, Jón 
Hannesson, Magnús Pétursson, 
Stefán Pétursson, Jón Tómasson og 
Svein Oddsson. Allir lifðu þeir um, 
eða langt yfir, helming ævinnar í 
þessu landi, voru Kanada-borgarar 
og dóu hér, að frátöldum hinum 
síðastnefnda, Sveini Oddssyni. Hann 
er nú yfir sjötugt og hefir starfað og 
átt hér heima um fimmtíu ár, og 
mun að líkindum bera beinin hér 
vestra. Þó að þeim máttarvöldum, 
sem hér áttu hlut að máli, hafi fund- 
ist þessi ráðstöfun viturleg eða óhjá- 
kvæmileg, mátti ekki til minna 
ætlast, en að nöfn þessara manna 
væru skrásett í réttri stafrófsröð í 
Vesturheims listanum með tilvísun 
til blaðsíðutals á hinum, t. d. 

Magnús Pétursson, sjá bls. 86, 

Sveinn Oddsson, sjá bls. 107, 
o. s. frv. 

Einhverjar villur hafa víst slæðst 
inn, eins og gengur og gerist, og 



BÆKUR 


97 


skulu hér aðeins þrjár taldar. Á bls. 
110 er sagt að Tryggvi Thorsteins- 
son, sem hér dvaldi vestra um stund, 
hafi unnið við Heimskringlu, en átti 
að vera við Lögberg. Fyrsta línan 1 
Vesturheims listanum er Albert G. 
Johnsen en á að lesast Albert C. 
Johnson (C. fyrir Christopher). 


Neðarlega á bls. 140 stendur Kleif 
á Jökuldal, en á að vera Kleif í 
Fljótsdal, o. s. frv. 

Að öðru leyti er bókin mesta ger- 
semi og nauðsynleg viðbót og upp- 
fylling í prentlistarsögu íslands og 
íslendinga. 


☆ ☆ ☆ 


Vindhanarnir 

(Gömul dæmisaga) 

Vindhanar tveir á bæjarburst 
buldrandi þutu í hverjum gust. 

Annar var gamall, ungur hinn; 
alt var í lagi fyrst um sinn. 

Svo eftir langa súld og regn 
sveiflan þeim gamla varð um megn, 
en ungi haninn áfram rann — 
aldrei til neinnar þreytu fann. 

Þá rauf hinn aldni þögn um sinn: 

„Þú ert vindhani, drengur minn, 
þú snýst með golu úr öllum áttum, 
auðnuleysingja fylgir háttum. 

Taktu mitt dæmi, horfðu hátt, 
horfðu stöðugt í sömu átt. 

Það heldri mönnum hœfir best, 
að hafa djúpar rœtur fest.“ 

Gárunginn hló, og hljóp sem fyr: 

„Þú heldur kannske, gamli styr, 
að villt þú getir samtíð sýn, 
þótt sýnist þér það nauðsyn brýn 
að dylja, að gigt og gremja og elli 
þinn gang og hreysti lagði að velli; 
því þó að hljótt sé þinn um veg, 
þú ert vindhani eins og ég. 

En munurinn eini er aðeins sá, 
að áttina sömu bendirðu á 
er síðvetrar svalvindur þaut 
samstundis og ryðið þig festi á þinni braut. 

G. J. 


GÍSLI JÓNSSON: 


Lækjaskvaldur 

Alla daga, allar nætur 
innri vitund heyra lætur 
straumabuldur æskuára •— 
ærsla, gleði, harms og tára — 
líkt og beri úr hæð og hjöllum 
hægan klið af silfurbjöllum. 


Uppi í fjalla opnum mundum, 
inni í myrkum skógarlundum, 
gegnum svell, í sólar bríma 
suðar elfur rúms og tíma. 

Og þótt himinn helli út tárum 
hrærist glit á leyndum bárum. 


Alla daga, allar nætur 
áin vökvar blóma rætur, 
blóma, er engin augu litu, 
engar varga tennur bitu, 
blóma, er spruttu aðeins einum 
inni í hjartans dýpstu leynum. 


Þessir straumar, þessi móða 
þreytta öndu setur hljóða, 
eða fyllist unaðs hreimum 
innst í sálar huldu geimum. 
Áin niðar, áin niðar 
út í hafdjúp tóms og friðar. 



Arnheiður jarlsdóttir 

Tilefni: Upphaf Droplaugarsona sögu og þessar línur úr Landnámu 
„Ketill keypti Arnheiði dóttur Ásbjarnar (jarls skerja- 
blesa) tveim hlutum dýrra en Véþormur mat hana í fyrstu; 
en er kaupit var orðit, gerði Ketill brúðkaup til Arnheiðar. 
Eftir þat fann hon grafsilfr mikit undir viðarrótum; 
þá bauð Ketill að flytja hana til frænda sinna, en hon 
kaus þá honum at fylgja.“ 

Þú gekst þar svo traustur og tiginn 
um traðir og hafnarkví, 
og horfðir á verslarans varning — 
á vopn og skrautklæði og þý. 

Og eg var ein verslunarvaran. 

Það víkinga lög höfðu skráð, 
að veikburða og varnarlausir 
verði þeim sterkari að bráð. 

Þú virtir mig tvöföldu verði 
og valdir mig þér að kvon. 

En ófrjáls þér gat eg ei unnað, 
þó alfrjáls — en þess var ei von. 

Eg vissi, að einn þú ei áttir 
á aldarfarinu sök, 
þó hataði eg þig heitar 
en hafði eg til nokkur rök. 

Samt fann eg það ólga í æðum: 
ef alein og bæði frjáls — 
með feginshug faðmað þig hefði 
og fallið þér glöð um háls. 

En keypt, til arðs eða yndis 
und eignarréttarins væng, 
eg gat þér ei gefið blíðu 
né gengið með þér í sæng. 



100 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Er létstu mig lausa allra mála 
mér ljóst varð þú unnir mér. 

Eg, konan, sem keypt gat sér frelsi, 
nú kaus það, að fylgja þér. 

☆ ☆ 

Og Arnheiðarstaðir eru 
þar ennþá í miðri sveit — 
um aldur þess órækur vottur 
hve ástin er stundum heit. 

Frá ferðinni um Fljótsdalinn 
sumarið 1952 

☆ ☆ ☆ 

Norna-Gestur 

Eg er sá sem er og var 

alt frá mannkyns fyrstu dögum. 

Eg var með í öllum sögum 
hvar sem gest að garði bar. 

Völvur gáfu í vöggugjöf 
verndargripi er fyrndust eigi. 

Það voru ljós er lýstu vegi 
yfir tímans ólguhöf. 

Kertin brunnu aldrei út, 
oft þó virtist týra á skari. 

Það gekk alt að aldarfari — 
sumir kusu svælu og grút. 

Klerka lýgi og kónga orð 
kyndlum þeim ei gátu fargað; 
þeim var undan austri bjargað — 
enn þau loga á ísastorð. 



Þrítugasta og fimmta ársþing 
Þjóðræknisfélags íslendinga \ 
Vesturheimi 


var sett af forseta félagsins, Dr. Valdi- 
mar J. Eylands, kl. 10 f. h. 22. febr. 1954 í 
Winnipeg. Forseti kvaddi séra Theodore B. 
SigurtSsson til að hafa orð fyrir þingheimi 
í bænargjörS. Lét hann fyrst syngja sálm- 
inn: LofiS vorn Drottinn, hinn liknsama 
föSur á hæSum, og flutti síSan fagra bæn; 
síSan var sunginn sálmurinn FaSir and- 
anna. Gunnar Erlendsson var viS hljóS- 
færiS. 

SíSan var lesiS þingboSiS, er birt hafSi 
veriS í Islenzku blöSunum: 

Þrítngasta og fimmta ársþing Þjóðrækis- 
félags íslendinga í Vesturheimi 

verSur haldiS í Good Templara húsinu 
viS Sargent Ave. í Winnipeg, 22., 23. og 24. 
febrúar 1954. 

Áætluð dagskrá: 

1. Þingsetning 

2. Ávarp forseta 

3. Kosning kjörbréfanefndar 

4. Skýrslur embættismanna 

5. Skýrslur deilda 

6. Skýrslur milliþinganefnda 

7. ÚtbreiSslumál 

8. Fjármál 

9. FræSslumál 

10. Samvinnumál 

11. Útgáfumál 

12. Kosning embættismanna 

13. Ný mál 

14. Ólokin störf og þingslit. 

ÞingiS verSur sett kl. 9.30 á mánudags- 
morguninn 22. febrúar, og verSa fundir 
til kvölds. 

A þriSjudaginn verSa þingfundir bæSi 
fyrir og eftir hádegi. 

Á miSvikudaginn halda þingfundir 
áfram og eftir hádegiS þann dag fara 
fram kosningar embættismanna. AS kvöld- 
inu verSur almenn samkoma undir umsjón 
aSalfélagsins. 

Winnipeg, Man., 18. janúar, 1954. 
í umboSi stjórnarnefndar 
ÞjóSræknisfélagsins, 

VALDIMAR J. EVLANDS, forseti 
INGIBJÖRG JÓNSSON, ritari 


ASsókn aS þinginu var meS fjölmennara 
móti. Á annaS hundraS manns hlustaSi 
meS athygli á hina ágætu og ýtarlegu 
skýrslu forsetans, Dr. Eylands. 

Ársskýrsla forseta Þjóðræknisfélagsins 

Háttvirtu þingmenn og gestir: 

Ég leyfi mér aS bjóSa ySur öll vel- 
komin á þetta 35. ársþing ÞjóSræknis- 
félags íslendinga I Vesturheimi. Vil 
ég þá leitast viS, samkvæmt venju, aS 
gera grein fyrir því helzta, sem gerzt 
hefir á sviSl félagsmála vorra á þessu 
starfsári. Ég vil taka þaS fram, aS ég mun 
í skýrslu þessari minnast á menn og mál- 
efni, sem ekki heyra beint til þessu fé- 
lagi, en þar sem þessi atriSi snerta ís- 
lenzk félagsmál, tel ég aS þau komi félagi 
voru einnig við, þvi aS ekkert þaS, sem 
markvert gerist á vettvangi islenzkra fé- 
lagsmála, getur talist óviSkomandi félagi 
voru. 

Ef til vill má segja, aS þetta nýliSna 
starfsár ÞjðSræknisfélagsins hafi ekki 
veriS tímabil stórra átaka eSa örlagarlkra 
atburSa. En þó hefir ekki veriS meS öllu 
tíSindalaust á þessum vestlægu vigstöSv- 
um hins Islenzka anda. Eins og ævinlega 
eru þaS einstakir menn, sem sakir hæfi- 
leika sinna og aSstöSu standa framarlega 
I þeirri víglínu, en viS hinir reynum aS 
bera þeim tækin og stySjum þá eftir 
megni. 

Stjórnarnefnd félagsins hefir haldiS 
marga fundi á árinu; margt hefir boriS á 
góma á fundum þessum, ýmsar ráSstafanir 
hafa veriS gerSar, sem miSa félaginu til 
heilla, og nokkrum þeirra hefir veriS 
hrundiS I framkvæmd. Enginn nefndar- 
manna hefir legiS á liSi sínu, og samvinna 
þeirra sin á milli hefir veriS hin ákjósan- 
legasta. En nefndin varS fyrir þungu 
áfalli síSla á árinu, er varaforseti félags- 
ins, séra Egiil H. Fáfnis, prestur Islenzku 
byggSarinnar I NorSur Dakota, lézt 
skyndilega, 13. október s.l. Ég hefi áSur 
minnzt hans I ræSu og riti og vottaS 
honum látnum þakkir félagsins fyrir störf 
hans. Skal ég ekki endurtaka neitt af því 
hér, en tek þann kost aS tiifæra ummæli 
um hann úr bréfi, sem hr. G. J. Oleson I 



102 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Glenboro skrifaSi 31. okt. s.l., í tilefni af 
fráfalli hans: „Hann kom fullorSinn frá 
Islandi, og hann bar'Sist drengilega til 
mennta og frama. Hann hefir unniS stórt 
dagsverk; hann var fjölhæfur drengskap- 
armaSur og þjóSrækinn“. ÞjóSræknis- 
félagiS saknar séra Egils úr hópi starfs- 
manna sinna og vottar ekkju hans og 
sonum innilega samúS. 

Annar fyrrverandi meSlimur stjórnar- 
nefndar félagsins, hr. Ásmundur Pétur 
Jóhannsson, lézt einnig síSla á árinu. 
Hann var, sem kunnugt er, einn af stofn- 
endum félagsins, embættismaSur þess um 
fjölda ára og einn hinn ötulasti styrktar- 
maSur þess á allan hátt. Forseti hefir 
skrifaS fáein minningarorS um þennan 
ágæta starfsmann í Tímarit félagsins, sem 
nú er nýprentaS. Skal því ekki fjölyrt um 
hann hér umfram þaS aS segja, aS Ás- 
mundar mun minnst eins lengi og þetta 
félag vort er viS líSi. Hann var bygginga- 
meistari I meira en einu tilliti. Hann lagSi 
drjúgan skerf í byggingu þessa félags, og 
var um allt hinn mesti sæmdarmaSur. 
ÞjóSræknisfélagiS þakkar störf hans og 
mun jafnan halda minningu hans í heiSri. 

Þá var aS ÞjóSræknisfélaginu harmur 
kveSinn viS hiS óvænta fráfall Herra 
Sigurgeirs SigurSssonar, biskups yfir Is- 
landi og forseta ÞjóSræknisfélags Islend- 
inga í Reykjavík; var hann einnig heiSurs- 
meSlimur félags vors. Þrátt fyrir fjarlægS- 
ina var hann oss jafnan nálægur í anda 
og hann hafSi vakandi áhuga á störfum 
vorum. Heimsókn hans til vor í tilefni 
af 2 5 ára afmæli þessa félags verSur oss 
flestum, sem kynntumst honum, ógleym- 
anleg. Fjölmargir Vestur-íslendingar, sem 
heimsóttu ættjörSina I biskupstiS hans, 
nutu margvíslegrar fyrirgreiSslu og gest- 
risni á hinu glæsilega heimili hans og frú 
GuSrúnar aS Gimli í Reykjavík. Sem for- 
seti ÞjóSræknisfélags íslendinga, og sem 
heiSursmeSlimur vor, stóS hann í nánu 
sambandi viS oss hér vestra og sendi oss 
kveSjur og uppörfunarorS viS ýmis tæki- 
færi. Forseti sendi fjölskyldu hans sam- 
úSarskeyti í tilefni af fráfalli hans; þingiS 
mun þalcka honum störf hans og biSur 
ástvinum hans blessunar. 

ASrir meSlimir félagsins, sem látist hafa 
á árinu, og forseta er kunnugt um, eru 
þessir: Jóhannes Sveinsson, Inglewood, 
Cal.; SigurSur SigurSsson, Calgary; Finn- 
bogi Hjálmarsson, Vancouver; Magnús 
Brandson, Winnipeg; Trausti Isfeld, Sel- 
kirlc; Ágúst Magnússon, Lundar; Kristján 
Kristjánsson, Eyford, N.D.; Mrs. Kristján 
G. Kristjánsson, Eyford, N.D.; Jðhannes 
Pétursson, Winnipeg; Þorlákur Nelson, 
Lundar; Jón SigurSsson, Gimli; Eggert 
Levy, Ösum; GuSmundur Þorsteinsson, 
Winnipeg; Þorsteinn Sveinsson, Winnipeg; 
Valdimar Jóhannesson, Árborg; GuSjón 


FriSriksson, Selkirk; Mrs. G. S. Paulson 
og Mrs. B. Mýrdal, ArgylebyggS; Jóhann 
Kárason, GuSríSur Eiríksson, Hannes 
Kristjánsson og María Frederick, Seattle. 

Ungfrú Margrét Pétursson, vara-féhirSir 
félagsins, sem tók sæti í stjórnarnefndinni 
á síSasta þingi, veiktist s.l. sumar og hefir 
veriS frá störfum um all-langt skeiS. Hún 
var ötul, ósérhlífin og mjög samvizkusöm 
í nefndarstörfum sinum sem öSrum verk- 
um. ÞingiS óskar henni heilsubótar og 
langra lífdaga. 

Tveir meSlimir stjórnarnefndar voru 
fjarverandi um skeiS, þeir prófessor Flnn- 
bogi GuSmundsson, vara-skrifari, og vara- 
fjármálaritari, Ólafur Hallsson, kaupmaS- 
ur. Fjarvera þeirra reyndist þó nefndinni 
og félaginu ávinningur, fremur en áfall. 
Þeir voru, sem kunnugt er, í íslandsferS 
og ráku þeir þar ýmisleg erindi fyrir fé- 
lagiS, svo sem síSar mun vikiS aS. 

Vér erum ekki saman komin hér til 
þess eins aS telja harma vora, eSa til 
þess aS núa höndum saman í örvæntingu 
og uppgjöf. VonbrigSi steSja aS félags- 
samtökum sem einstökum mönnum, vinir 
berast burt á straumi tímans, en lifiS og 
starfiS kalla sem fyrr. Litil eru þá geS 
guma ef nú skal heykjast, og lítil virSing 
er minningu horfinna starfsmanna sýnd 
með uppgjafarnöldri og bölsýni. 

HvaS hefir þá gerzt? 

1 stuttu máli hefir þaS gerzt, aS félag 
þetta er enn til eftir 35 ára starf, og aS 
þaS heldur enn í horfinu. Ef til vill er 
þaS furSuverkiS mesta, eSa svo mun þeim 
sennilega þykja, sem i upphafi spáSu þessu 
félagi bráSum dauSa. FélagiS hefir haldiS í 
horfinu, sagSi ég. En hvert er þá viS- 
horfiS ? ÞaS er tvíþætt og þeir þættir svo 
samantvinnaSir, aS oft er erfitt aS gera 
greinarmun á þeim. Annars vegar horfum 
vér til austurs, — til íslands; hins vegar 
horfum vér á umhverfi sjálfra vor. 

Sambandið við ísland er þessu félagi 
lífsnauSsyn. Ef þaS rofnar, er oss hætta 
búin. Þessu sambandi er haldiS viS meS 
ýmsu móti, meS gagnkvæmum heim- 
sóknum, meS bókum og blöSum, og meS 
útvarpi og myndum. Allt þetta hefir komið 
mjög til greina á umliSnu ári. 

öllum er enn I fersku minni hópferSin 
mikla, sem prófessor Finnbogi GuSmunds- 
son efndi tii og veitti forstöSu á s.l. sumri. 
MeS þeirri ferS má vonandi segja aS hafi 
orSiS þáttaskipti I samfélagi heimaþjóSar- 
innar og Vestur-lslendinga. Aldrei hefir 
jafn stór hópur manna fariS til Islands á 
jafn skömmum tíma. ViStökur voru hinar 
ágætustu, og ferSin öll frábærlega hress- 
andi og fróSleg, aS sögn þeirra, sem tóku 
þátt í henni, en þaS voru í allt 38 manns, 
28 frá Canada og 10 víSsvegar aS úr 
Bandaríkjunum. Mjög er þaS æskilegt, aS 
framhald geti orSiS á sllkum hópferSum, 


ÞINGTÍÐINDI 


103 


og íæri bezt á, aS þær yrSu gagnkvæmar, 
þannig, aS sama flugvélin tæki annan 
hópinn vestur og hinn austur. HvaS sem 
úr því verSur, á prófessor Finnbogi þakkir 
skiliS fyrir áræSi sitt og dugnaS I sam- 
bandi viS þetta fyrirtæki. 

ASrir sem til Islands fóru á árinu, og 
mér er kunnugt um, eru þeir Valdimar 
Björnsson,, f jármálaráSherra Minnesota- 
ríkis, Páll R. Johnson, leikhússtjóri í 
Winnipeg, Jóhanna Nieisen og Elene H. 
Smith, skrifstofustúlkur I Winnipeg, og 
frú Rósa Benediktsson, Markerville, Al- 
berta, var hún meSlimur í flugliSi próf. 
Finnboga og fór I boSi nokkurra vina hér 
vestra og flugfélagsins „LoftleiSir", en á 
fslandi var hún gestur rikisstjórnarinnar, 
I tilefni af 100 ára afmæli föSur síns, 
skáldsins Stephans G. Stephanssonar. 
Einnig fóru til Islands á árinu séra Eric H. 
Sigmar og Svava kona hans frá Seattle, 
Wash., og dvelja þau nú sem stendur þar 
í landi. Ennfremur fór Grettir verkfræS- 
ingur Eggertson hér I borginni snögga 
ferS til ísiands á árinu. 

Á hverju ári fjölgar þeim, sem koma 
vestur um haf ýmissa erinda. Margir 
þeirra koma norSur hingaS, og vinna fé- 
lagi voru gagn, beint eSa óbeint. Ég minn- 
ist nú heimsókna þessara: Helga Eltas- 
sonar fræSslumálastjóra íslands, Jóns 
Emils GuSjónssonar, framkvæmdastjóra 
Bókaútgáfu MenningarsjóSs og ÞjóSvina- 
félagsins, Njáis Þóroddssonar kennara, 
sem sýndi hreyfimyndir hér víSsvegar um 
sveitir, ólafs ólafssonar kristniboSa, 
Bjarna Snæbjörnssonar læknis frá Hafn- 
arfirSi og Helgu Jónsdóttur konu hans, 
Jónasar læknis, sonar þeirra, og Hönnu 
Tryggvadóttur konu hans, og Kristjönu 
Helgadóttur læknis frá HafnarfirSi, sem 
nú nýlega er hingaS komin í heimsókn til 
vina og kunningja. Á árinu komu hingaS 
til búsetu tvenn hjón, Jón Jóhannson og 
frú, og Þorsteinn GuSmundsson og frú, 
og sömuleiSis Reynir ÞórSarson, öll frá 
Reykjavik. SíSastan, en þð fremstan 
þessara gesta, vil ég þó fyrir margra hluta 
sakir nefna séra Einar Sturlaugsson, 
prófast frá PatreksfirSi. Hann kom hingaS 
vestur I boSi háskóla Manitobafylkis, 
Islendingadagsnefndarinnar og ÞjóSrækn- 
isfélagsins. En hann hafSi ekki á sér 
gestasniS meira en svo aS hann fór aS 
segja má dagfari og náttfari um helztu 
byggSir vorar I Manitoba, Saskatchewan, 
British Columbia, Washington og NorSur- 
Dakota. Á þessum ferSum sýndi hann 
hreyfimyndir frá Islandi 19 sinnum, flutti 
15 erindi um fsland, og 15 guSsþjónustur. 
Er mér ekki kunnugt um nokkurn gest 
frá íslandi, sem á jafn skömmum tima 
hefir lagt á sig aSra eins vinnu og séra 
Einar gerSi hér. Stjórnarnefnd ÞjóS- 
ræknisfélagsins stóS fyrir þessum ferSum 


prófastsins og skipuIagSi þær. AS lokum 
vottaSi nefndin honum þakkir og leysti 
hann út meS lítilfjörlegum minningar- 
gjöfum. Tel ég sjálfsagt, aS þetta þing 
vilji nú formlega votta honum þakkir 
félagsins og Vestur-íslendinga. 

Annar góSur gestur, sem heimsótti 
byggSir vorar á árinu, var frú GuSmunda 
Elíasdóttir óperusönglcona frá New York. 
Kom hún í boSi stjórnarnefndar félags 
vors og hélt fyrir atbeina þess söngsam- 
komur á ýmsum stöSum bæSi hér I Winni- 
peg og nærlendis. Var aSsóknin aS sam- 
komum hennar mjög mikil yfirleitt, og 
fólk mjög hrifiS af söng hennar og allri 
framkomu. Er óhætt aS segja, aS fólki 
voru var mikil ánægja og þjóSernislegur 
styrkur aS heimsókn hennar. 

Þá tel ég rétt aS geta þess, aS hingaS 
eru nýkomnir til dvalar tveir íslenzkir 
prestar, þeir séra Robert Jack, til presta- 
kallsins í NorSur Nýja-fslandi, aS Árborg, 
og séra Bragi FriSriksson, til Lundar- 
Langruth prestakallsins, meS búsetu aS 
Lundar. Enda þótt þessir menn séu ekki 
komnir hingaS á vegum ÞjóSræknisfélags- 
ins, tel ég tvímælalaust, aS þeir muni 
reyna.st ágætir starfsmenn, einnig á því 
sviSi. Séra Robert Jack hefir nú nýlega 
komiS fram sem aSalræSumaSur á fjöl- 
sóttri og virSulegri árshátíS Icelandic 
Canadian Club, hér I borginni, og séra 
Bragi gaf til kynna I hinni snjöllu ræSu, 
sem hann flutti I Fyrstu lútersku kirkju 
I gærkveldi, um „ÞjóSrækt og guSrækni", 
hvar hann stendur I þeim málum. ÞaS, 
sem ég hefi nú sagt um þá séra Robert 
Jack og séra Braga, gildir engu síSur um 
séra B. Theódór SigurSsson, ræSumann 
Frónsmótsins, hér á þinginu. Gert er ráS 
fyrir, aS hann taki nú bráðlega viS em- 
bætti séra Egils H. Fáfnis, aS Mountain, 
N.D. Veit ég, aS hann muni fara aS dæmi 
fyrirrennara síns I því embætti, að þvl er 
þjóSræknismálin snertir, og þá ekki síSur 
I þvl efni, feta I fótspor föSur slns, hins 
mikilhæfa höfuSklerks og föSurlandsvinar, 
séra Jónasar A. SigurSssonar, sem um 
eitt skeiS var forseti þessa félags. Er mér 
ljúft og skylt aS bjóSa þessa menn vel- 
komna til starfs á vettvangi ÞjóSræknis- 
félagsins, og hyggjum vér gott til sam- 
starfsins viS þá á þessu sviSi. 

Fræðslumál 

Ég hefi nú talaS nokkuS um sambandiS 
viS Island, en þær umræSur hafa einnig 
gripiS inn I fræSslumálin, einkum aS þvl 
er snertir ferSalög og erindi séra Einars. 
UmræSur um fræSslumál vor hljóta einnig 
aS grípa inn I umræSur um sambandiS 
viS ísland. ÞaS er ekki og getur aidrei 
veriS vatnsþétt skilrúm á milli þessara 
mála. En er um fræSslu- og útbreiSslumál 
vor ræSir, á þaS viS, sem ég gat um I 


104 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


upphafi, aS þau störf hafa falliti á heröar 
einstökum mönnum, sem vegna atistöðu 
sinnar og áhuga hafa beitt sér fyrir þeim. 

Sá metSlimur stjórnarnefndarinnar, sem 
ötulast og markvissast hefir unniÖ aö út- 
breiÖslu og fræðslumálum félags vors á 
árinu, er prófessor Finnbogi Guðmunds- 
son. Auövitað er hann fyrst og fremst 
starfsmaður háskólans, en starf hans þar 
er að ýmsu leyti svo nátengt starfsmálum 
félags vors, að naumast má á milli sjá. 
Það sem hann vinnur háskólanum í nafni 
íslenzkra menningarmála, vinnur hann 
einnig málstað þessa félags. Sem starfs- 
maður í stjórnarnefnd Þjóðræknisfélagsins 
hefir hann komiö víða við á þessu umliðna 
ári. Ég hefi áður minnst á íslandsferð 
hans í sumar. Þar fræddi hann heima- 
þjóðina um oss í útvarpserindum og á 
annan hátt. Síðan hann kom vestur aftur 
hefir hann sent fréttabréf til ríkisútvarps- 
ins í Reykjavík, og hafa þau verið lesin 
í áheyrn alþjóðar. Hann var formaður í 
nefnd þeirri, er Þjóðræknisfélagið skipaði 
til að undirbúa hátiðahöld í minningu um 
100 ára afmælis Stephans G. Stephans- 
sonar, og varð það t. d. fyrir atbeina 
hennar, að Stephani var að mestu til- 
einkuð Islendingadagshátíðin að Gimli s.l. 
sumar. Er þess annars að vænta, að nefnd- 
in skili sérstakri skýrslu síðar á þinginu. 
Þess má og gjarnan geta, þó að það væri 
ekki á vegum Þjóðræknisfélagsins, að 
próf. Finnbogi sótti á s.l. hausti muni þá 
úr dánarbúi Stephans G. Stephanssonar, 
er börn hans gáfu Manitobaháskóla, og 
kom hann þeim fyrir í íslenzku lestrar- 
stofunni I hinni nýju bókasafnsbyggingu. 
Voru munirnir sýndir, er bókasafnið var 
formiega opnað og tekið til afnota 26. 
sept. s.l. Er mjög ánægjulegt að sjá, hve 
góðan og virðulegan stað háskólinn hefir 
valið íslenzku bókunum í hinni nýju og 
glæsilegu byggingu, og gott er til þess að 
vita, að þar vinnur nú íslenzkur bóka- 
vörður, frú Helga Pálsdóttir frá Reykja- 
vík, er hér dvelst ásamt manni slnum, 
Birni Sigurbjörnssyni, en hann stundar 
landbúnaðarnám við háskólann. 

Dr. Richard Beck, fyrrverandi forseti 
félagsins, hefir ekki, fremur en á fyrri 
árum, legið á liði sínu hvað snertir áhuga- 
mál þessa félags. Hafa þó á árinu hlaðist 
á hann nýjar annir og ábyrgð, er hann 
var skipaður yfirkennari og eftirlitsmaður 
allrar tungumálakennslu í háskóla sinum, 
ríkisháskólanum í Grand Forks. Hann 
hefir unnið fjölþætt kynningarstarf á 
árinu, sem félag vort metur og þakkar. 
Hann átti hlut að komu frú Guðmundu 
Elíasdóttur, söngkonu, og hafði samvinnu 
um ferðalög hennar í Norður-Dakota, 
bæði við samkomunefnd félagsins og 
deildina Báruna að Mountain, og einnig 
stjórnaði hann samkomu söngkonunnar 


þar. Hann flutti kveðju félagsins á ars- 
fundi ,,The Society for the Advancement 
of Scandinavian Study“ (Félagsins til efl- 
ingar norrænum fræðum) í Lincoln, Ne- 
braska, s.l. vor, og hélt á fundinum erindi 
um Stephan G. Stephansson; samtímis 
flutti hann á ríkisháskólanum í Nebraska 
fyrirlestur um ísland, og ræðu um nor- 
rænar hugsjónir I hátiðaveizlunni i sam- 
bandi við ársfundinn. Þá var hann einn 
af aðalræðumönnum á 75 ára afmælis- 
hátið íslenzku byggðanna I Norður- 
Dakota, og flutti einnig ræður við hátíðar- 
guðsþjónustur í tveimur klrkjum byggðar- 
lagsins. Ennfremur má geta þess, að 
tveim erindum um íslendi I Norður- 
Dakota, er hann hafði talað á segulband, 
var útvarpað á íslandi. Hann flutti og 
erindi um Island fyrir allfjölmennum hóp 
íslendinga i Utah á samkomu, er þeim 
hjónum var haldin, er þau voru á ferð í 
Spanish Fork síðastliðið sumar. Aðal- 
ræðumaður var hann á samkomu þeirri 
til heiðurs frú Jakobínu Johnson, er 
stúdentafélagið Islenzka, The Deifur 
Eiríksson Club, efndi til s.l. haust, og 
einnig einn af ræðumönnum á 75 ára af- 
mælishátið Fyrsta lúterska safnaðar I 
Winnipeg. Útvarpsræður flutti hann frá 
Grand Forks, bæði á aldarafmæli Stephans 
G. Stephanssonar, og um Leif Eiríksson 
og Vínlandsfund hans. Ýmsar aðrar ræður 
hans fjölluðu einnig að öðrum þræði um 
íslenzk og norræn efni. 

Á árinu kom einnig út eftir hann fjöldi 
af ritgerðum og ritdómum um íslenzk 
efni I blöðum og tímaritum beggja megin 
hafsins, og I amerískum og norskum fræði- 
ritum; meðal annars ekki færri en fjórar 
ritgerðir um Stephan G. Stephansson I 
tilefni af aldarafmæli hans. Dr. Beck birti 
einnig I hinu ágæta ársfjórðungsriti, Tlie 
Scandinavian American Rcvievv í New 
York, allltarlega grein um íslendinga I 
Norður-Dakota, að fátt eitt sé talið af 
ritstörfum hans á þessu tímabili. 

Séra Eirlkur S. Brynjólfsson hefir með 
starfi sínu I Vanrouver, B.C., reynzt félagi 
voru þarfur og góður starfsmaður. Hann 
hefir flutt allmörg erindi og ávörp um 
íslenzk efni, bæði á ensku og Islenzku, og 
sýnt íslenzkar kvikmyndir. 1 október í 
haust tók hann að kenna íslenzku I kirkju 
sinni eftir messu. Kennslan stendur yfir 
eina klukkustund á hverjum sunnudegi, 
og hefir þátttaka og aðsókn verið allgóð. 
Á aðalfundi slnum I haust samþykkti 
deildin Ströndin I Vancouver, að gerast 
fullgildur meðiimur I Þjóðræknisfélaginu. 
Er félaginu það gleðiefni að bjóða Strönd- 
ina velkomna, og sömuleiðis fulltrúa henn- 
ar, séra Eirík, velkominn á þetta ársþing 
sitt. 

Þá hefir forseti félagsins ekki verið með 
öllu aðgerðalaus á árinu. Hefir hann 



ÞINGTÍÐINDI 


105 


komiS fram á ýmsum stöSum í nafni fé- 
lagsins og flutt kveSjur þess á samkomum 
og viS mannfagnaSi ýmis konar. HiS sama 
hefir ritari félagsins, frú Ingibjörg Jóns- 
son, gert, auk þess sem hún hefir staSiS í 
miklum bréfaskriftum alt áriS fyrir nefnd- 
ina og félagiS. Skrifari hafSi og aS miklu 
leyti veg og vanda af því aS undirbúa 
komu frú GuSmundu Elíasdóttur, og lagSi 
á sig mikla fyrirhöfn I því sambandi. MeS- 
nefndarmenn hennar, sem störfuSu aS 
þeim undirbúningi, voru þeir próf. Finn- 
bogi GuSmundsson og Ragnar Stefánsson. 

íms mál 

SíSari hluta vetrar í fyrra bárust félag- 
inu spólur meS útvarpsefni frá ÞjóS- 
ræknisfélagi íslendinga í Reykjavik. Voru 
hér faldar ræSur merkra manna, upp- 
lestur og söngur. Stjórnarnefndin ákvaS 
aS lofa fólki almennt aS njóta þessarar 
skemmtiskrár, og fékk henni útvarpaS. 
Útvarp þetta, sem stóS yfir í eina klukku- 
stund, fór fram 18. júni s.l. og tókst ágæt- 
lega. Þessar spólur hafa veriS notaSar á 
samkomum á nokkrum stöSum, og hafa 
veitt fólki mikla fræSslu og ánægju. 

Á þingi I fyrra var þvl hreyft, hvort 
ekki mundi vera hægt aS komast aS samn- 
ingum viS rlkisstjðrn íslands um toll- 
frjálsar bögglasendingar Vestur-lslend- 
inga austur um haf. Nefndin fól þeim 
prófessor Finnhoga GuSmundssyni og 
Ólafi Hallssyni aS færa þetta mál I tal viS 
hlutaSeigandi yfirvöld á íslandi, og munu 
þeir nú gera þinginu grein fyrir árangrin- 
um af þeirri málaleitan. 

Þetta félag hefir lengi haft skógræktar- 
mál íslands I huga, og hefir nú lagt fram 
nokkurt fé til þeirra mála. Samkvæmt 
bréfi frá Hákoni Bjarnasyni til félagsins, 
dagsettu 17. júní s.l., hefir nú veriS gróS- 
ursettur trjáreitur innan hins svonefnda 
ÞjóSgarSs á Þingvöllum, og ber reiturinn 
nafniS Mlnningarliindur Vestur-íslend- 
inga. 

Á árinu hafa nokkrar peningagjafir frá 
einstökum mönnum borizt til Islands. 
Þannig hafa þau Árni Pálsson og Ragn- 
heiSur kona hans aS Lundar, sent Skál- 
holtsstaS $1500.00 aS gjöf, og Mrs. GuSný 
Thomasson, Beaver, P.O., sendi $300.00 
til endurreisnar hinu forna biskupssetri, 
til minningar um mann sinn, Einar, sem 
nú er látinn. Þá gaf ÞjóSræknisfélagiS 
BarnaspitalasjóSi Hringsins 10,000.00 kr. 
til minningar um Herra Svein Björnsson, 
fyrsta lýSveidisforseta Islands. Dr. 
Richard Beck hefir staSiS fyrir merkja- 
sölu I tilefni af 100 ára afmæli Stephans G. 
Stephanssonar, meS góSum árangri. 

ÁgóSinn af ieiksýningunni ,,HappiS“, 
sem leikfélag Gimlibæjar, undir forustu 
frú Kristínar Thorsteinsson, sýndi hér I 
bænum I haust, var, aS viSbættum smá- 


upphæSum frá einstökum mönnum, send- 
ur til héraSsspítalans á Blönduósi. Nam 
þetta alls $160.00. Hefir Dr. Kolka kvittaS 
fyrir þessa upphæS rneS þakklæti. 

Eitt meiriháttar samsæti hélt félagiS á 
árinu, fór þaS fram 30. apríl s.l. I tilefni 
af heiSri þeim, er dr. Thorlakson varS 
aSnjótandi, er háskóli þessa fylkis veitti 
honum heiSursgráSuna Doctor of Laws 
(LL.D.). StýrSi forseti samsæti þessu. 
Einnig voru þau séra Einar Sturlaugsson 
og frú GuSmunda Ellasdóttir kvödd meS 
kaffidrykkju, séra Einar aS heimili Grettis 
ræSismanns Jðhannssonar, og frú GuS- 
munda á heimili GuSmanns Levy. 

Eitt af þeim málum, sem rædd hafa 
veriS á þingum og nefndarfundum og til 
framkvæmda kom á árinu, var útvegun 
fundarherbergis og skrifstofu fyrir stjórn- 
arnefndina. LosnaSi iítiS kjallaraherbergi 
I byggingu félagsins á Home Street og var 
þaS, aS afstaSinni mikilli viSgerS, tekiS til 
afnota fvrir nefndina. StóSu þeir GuS- 
mann Levy, Grettir Jóhannsson og Ragnar 
Stefánsson fyrir þessum aSgerSum fyrir 
nefndarinnar hönd. Fyrsti fundur nefnd- 
arinnar var haldinn I þessari nýju skrif- 
stofu 4. ágúst s.l. Enda þótt húspláss þetta 
sé næsta litiS var þó, auk nauSsynlegustu 
húsgagna, svo sem borSi og stólum, komið 
þar fyrir skápum til geymslu fyrir ýmsa 
muni félagsins, bækur og skjöl. Hefir 
skjalavörSur, Ragnar Stefánsson, variS 
miklum tlma til aS hreinsa og fága þessa 
muni og raSa þeim niSur á mjög smekk- 
legan hátt. 

Á þingi I fyrra var ákveSið aS breyta 
nokkrum liSum I aukalögum félagsins, og 
aS yfirfara þau aS öSru leyti. Var milli- 
þinganefnd, skipuS þeim Walter J. Llndal 
dómara, dr. Tryggva J. Oleson og séra 
Agli H. Fáfnis, fengiS máliS til meSferöar. 
Gefur Líndal dómari væntanlega skýrslu 
um störf nefndarinnar á þessu þingi. 

Islenzkuskóli félagsins hefir því miSur 
ekki verið starfræktur enn sem komiS er 
I vetur. Til þess liggja þær ástæSur aS 
ekki hefir tekizt aS fá nauSsynlegar 
lestrar- og kennslubækur fyrir skólann. 
Próf Finnboga GuSmundssyni var faliS að 
útvega þessi kennslutæki I íslandsferS 
sinni s.l. sumar, og lagSi hann fram 
pöntun á þeim bókum, sem hann taldi 
nauSsynlegar. En þessar bækur eru enn 
ókomnar. Blindur er bóklaus maSur, segir 
máltækiS, og bóklaus skóli er ekki betur 
staddur. öll viSleitni til kennslu án 
kennslutækja verSur kák eitt, og oft verri 
en ekki. Vonandi greiSist bráSlega úr 
þessum vanda, svo aS þessi vinsæla og 
bráSnauSsynlega stofnun geti aftur tekiS 
til starfa. 

Til nýmæla má þaS telja aS bréfaskipti 
eru nú aS komast á milli vestur-íslenzkra 
barna og barna á íslandi. Nokkru fyrir 




106 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


jól barst mér allstór bréfabúnki frá 
Hannesi Magnússyni skólastjóra barna- 
skólans á Akureyri. Börn á ýmsum aldri 
I skóla þessum höfSu skrifaS bréfin, og 
var ætlast til aS þeim yrSi útbýtt til 
jafnaldra þeirra hér. Kunnugt er mér um 
aS 25 svarbréf hafa veriS send héSan til 
barnanna á Akureyri. Annar bréfabunki 
barst um síSustu jól frá nemendum 
gagnfræSaskólans á Akranesi til jafnaldra 
þeirra á Gimli. Ef til vill verður þetta 
upphaf á viðkynningu og kunningsskap 
æskunnar, þrátt fyrir hindranir tungu- 
máls og fjarlægðar. AS svo megi verSa 
munu margir óska. 

Á þingi I fyrra, og reyndar á mörgum 
fyrri þingum, hefir veriS um þaS rætt, að 
nauSsynlegt væri aS íslendingar hér í 
borginni kæmi sér upp samkomuhúsi í 
samræmi við þarfir sinar. Hafa milli- 
þinganefndir setiS I málinu ár eftir ár, 
en engu fengið áorkaS. Tók ég að mér 
sem forseti ÞjóSræknisfélagsins að kveSa 
til fundar ýmsa heiztu forystumenn fé- 
laga hér í bænum til að ræða um þetta 
mál. En eftir einkasamtöl viS suma þess- 
ara manna komst ég að sömu niSurstöSu 
og milliþinganefndirnar: þaS er ekkert 
hægt að gera, þegar viljann vantar, eSa 
getuna, eSa hvorutveggja. VerSur nú 
tækifæri að fitja upp á þessu á ný, ef 
menn óska þess. 

ÞjóSræknisfélagiS hefir ekki haft nein 
útgáfufyrirtæki með höndum á árinu, 
nema Tímarit sitt, sem er í góSum hönd- 
um ritstjórans, Gísla Jónssonar. Á því 
hefir engin breyting orSiS, önnur en sú, 
aS það er nú selt fyrir $2.00; í þeirri 
upphæð, sem að hálfu gengur til deilda, 
felst meðlimagjald félagsmanna, sam- 
kvæmt ákvörðun þingsins frá 1952. En 
eins og menn mun reka minni til, beitti 
félagiS sér á sínum tíma fyrir útgáfu á 
Sögu Vestur-íslendinga. Verki þessu á nú 
aS heita lokiS, með útkomu 5. bindis, 
sem nýlega er komiS I bókabúð DaviSs 
Björnssonar hér. Þrjú fyrstu bindi þessa 
verks ritaSi skáldiS Þorsteinn Þ. Þor- 
steinsson, og voru þau gefin út I Winni- 
peg; tvö hin síSari annaðist dr. Tryggvi J. 
Oleson prófessor, og eru þau prentuS I 
Reykjavlk. Félag vort gafst upp viS út- 
gáfufyrirtæki þetta vegna fjárþurðar um 
þaS bil aS ritun annars bindis var lokið. 
Sérstök Sögunefnd, skipuð fjórtán mönn- 
um, tók þá verkiS aS sér, og var G. F. 
Jónasson, forstjóri, formaSur hennar. 
ÞjóSræknisféiagið og Sögunefndin gerSu 
meS sér skriflegan samning, og segir þar 
I fjórSu grein: ,,AS nefndin (Sögunefndin) 
leggi fram allt þaS fé, sem nauðsynlegt 
sé til útgáfunnar rentulaust. Ef fyrir- 
tækiS gefi ekki nægilegt I aðra hönd til 
þess aS mæta kostnaSi, þegar verkinu sé 
lokið, þá leggi nefndin þaS einnig fram 


úr eigin vasa sem á vanti; en verði 
tekjuafgangur aS verkinu loknu, renni 
hann I sjóð ÞjóSræknisfélagsins". Gegn 
þessu var nefndinni afhent fullritað hand- 
rit annars bindis, þaS sem þá var óselt af 
fyrsta bindi, og afsal á öllum kröfum til 
þess fjár, sem félagiS hafSi fram aS þeim 
tíma lagt til þessarar söguritunar. 

MeS bréfi til forseta ÞjóSræknisfélags- 
ins, dags. 13. janúar 1954, gerir formaSur 
Sögunefndar grein fyrir störfum nefndar- 
innar, og fylgir þeirri greinargerS ávísun 
að upphæð $745.12, sem er tekjuafgangur, 
samkvæmt fyrrgreindum samningi. Hefir 
ávlsun þessi veriS afhent féhirSi vorum. 
Auk þessarar greiðslu hefir Sögunefndin 
afhent ÞjóSræknisfélaginu 255 bundin 
eintök af þriðja bindi bókarinnar ,,Saga 
Islendinga I Vesturheimi", 138 óbundin 
eintök af sama bindi, og 9 bundin eintök 
af öðru bindi sömu bókar, eSa alls 397 
bækur. Er þessum bókum komiS fyrir á 
skrifstofu stjórnarnefndarinnar I bygg- 
ingu félagsins á Home Street. Ber nú 
þinginu aS ráSstafa þessari bókaeign sinni, 
og um leið þakka Sögunefndinni dugnað 
hennar og framkvæmdir allar I þessu 
máli. Einnig á útgáfa MenningarsjóSs og 
ÞjóSvinafélagsins og forstjóri þess, hr. 
Jón Emil GuSjðnsson, þakkir skilið fyrir 
aS gefa út tvö síSari bindin, og fyrir aS 
annast sölu þessa ritverks á íslandi. 

Enda þótt það komi ÞjóSræknisfélaginu 
ekki beint viS, tel ég rétt aS vekja athygli 
á nýútkominni bók eftir frú Thorstlnu 
Jaekson Walters, sem fjallar um íslenzku 
byggSina I Dakota. Er hér um fróSlega 
og vel ritaSa bók aS ræSa, sem á skiliS aS 
hún sé keypt og lesin. Þá hefir Wilhelm 
Kristjánsson nýlokiS viS aS rita Sögu ís- 
lendinga I Manitoba, á ensku. Mun þaS 
verk unniS á vegum Manitoba Historical 
Society. Er hér um allstóra og mjög fróS- 
lega bók aS ræSa, sem aS vísu er enn 
óprentuS, en verður á sínum tíma góSur 
fengur þeim, er unna sögulegum fræSum. 

Þá vil ég geta þess, sem síSast er fram 
komiS á meSal vor, en þaS er sýning 
hreyfimyndarinnar „Sunny Icelantl“, sem 
Mr. Hal Linker kom meS hingað til borg- 
arinnar, 13. febrúar, á vegum World 
Adventure Tours og Mr. A. K. Gee’s, for- 
stjóra þess. Var myndin og skýringar 
fyrirlesarans meS þeim ágætum, sem bezt 
verSur á kosið; má óhætt segja, aS myndin 
varð fólki voru og fjölmörgum öSrum til 
ununar og fróðleiks, og landi voru og 
þjóS til sóma. Tel ég, að vel fari á, að 
þingiS votti öllum þeim, sem hér áttu 
hlut aS máli, kærar þakkir. í þessu sam- 
bandi vil ég geta þess, aS kunnugir menn 
telja aS til sé jafnvel enn betri íslands- 
mynd en sú, er hér var sýnd, og að hún 
sé I eigu Kjartans O. Bjarnasonar, 
myndatökumanns I Reykjavík. Um þaS 



ÞINGTÍÐINDI 


107 


hefir veri'S rætt í stjórnarnefnd félagsins, 
hvort tök muni vera á því aS fá Kjartan 
til aS koma meS þessa mynd sína hingaS 
vestur, og til þess aS hann, um leiS og 
hann sýnir þessa mynd hér vestra, taki 
hreyfimynd af Vestur-íslendingum til 
sýningar á Islandi. 

Ég hefi nú leitast viS aS gera grein fyrir 
því helzta, sem gerzt hefir I félagsmálum 
vorum á umliSnu ári. Auk hinna venjulegu 
mála, sem koma fyrir þing, svo sem 
skýrslur deilda og milliþinganefnda, vil 
ég leyfa mér aS þenda væntanlegri dag- 
skrárnefnd á, aS ég tel æskilegt aS þetta 
þing: 1) votti ástvinum látinna starfs- 
manna félagsins samúS á tilhlýSilegan 
hátt 2) votti þakkir þeim séra Einari 
Sturlaugssyni, GuSmundu Elíasdóttir, Hal 
Linker, A. K. Gee og Sögunefndinni; 3) 
lýsi ánægju sinni yfir því, aS deildin 
Ströndin I Vaneouver hefir gengiS í félag 
vort; 4) ráSstafi bókaeign sinni; 5) leggi 
á ráS um þaS hvernig örva megi íslenzku- 
nám barna; 6) ræSi ítarlega um fræSslu- 
og útbreiSslumál félagsins yfirleitt; 7) at- 
hugi samvinnumál viS Island, meS sér- 
stöku tilliti til fréttasambanda, talvírs, 
útvarps, gagnkvæmra hópferSa, bóka- og 
blaSaviSskipta, útvegun kvikmynda o. s. 
frv. 

Vil ég svo þakka meSnefndarfólki mínu 
I stjórnarnefndinni ágæta samvinnu á 
árinu, og öllum þeim mönnum og konum 
viSsvegar, sem hafa arfleifS vora í heiSri 
og vinna sjálfu sér, kjörlöndum vorum og 
fósturjörS til sðma. Sérstaklega vil ég, í 
félagsins nafni, þakka islenzku vikublöS- 
unum og útgefendum þeirra hiS ómissandi 
og ágæta vökumannsstarf þeirra í öllum 
málum er snerta þjóS vora og menningu. 

StarfiS er margt, en eitt er bræSra- 
bandiS, sem tengir oss. Tengdir böndum 
sameiginlegs uppruna og áhugamála 
hefjum vér nú störf vor á þessu 35. árs- 
þingi ÞjóSræknisfélags Islendinga i Vestur 
heimi. 

Dr. Beck, fyrrverandi forseti félagsins, 
bar fram tillögu um þaS, aS þingiS veitti 
hinni vönduSu og vel sömdu skýrslu for- 
seta viStöku. Var tillagan samþykkt meS 
því aS þingmenn risu á fætur og klöppuSu 
forseta lof í lófa. 

Kjörbréfanefnd 

Mrs. S. Backman stakk upp á og séra 
Jóhann Fredriksson studdi, aS forseti 
skipi þriggja manna kjörbréfanefnd. Var 
tillagan samþykt og í nefndina skipaSir: 
Ragnar Stefánsson, Miss Elín Hall og 
Thorsteinn Gíslason. 

Díigskrárncfnd 

GuSmann Levy lagSi til og Dr. Richard 
Beck studdi, aS forseti skipi þriggja 


manna dagskrárnefnd. Var tillagan borin 
upp og samþykt og í nefndina skipaSir: 
Séra Eiríkur Brynjólfsson, Mrs. B. E. 
Johnson og Ólafur Hallsson. 

Forseti skýrSi frá þvl aS kveSjuskeyti 
hefði borist frá Dr. Helga P. Briem I 
Stokkhólmi, SvíþjóS, og myndi því vísaS 
til sérstakrar nefndar, er fjallar um 
kveSjur og heillaskeyti, og yrSi lesiS síSar 
á þinginu. BauS hann síSan Dr. Richard 
Beck aS lesa kveSjur til þingsins, er hann 
hef'Si meSferSis. 

Flutti Dr. Beck fyrst kveSju frá Dr. 
John C. West, forseta North Dakota há- 
skóla, en hann hefir á undanförnum árum 
sýnt mikinn vináttuhug I garS félagsins, 
ekki sízt meS því aS stuSla aS þvl aS Dr. 
Beck hefir getaS sótt þing félagsins I 
samfieytt 21 ár og unniS félaginu marg- 
þætt starf; þessi kveSja var sérstaklega 
hugnæm, því hún er sú síSasta, er Dr. 
West sendir félaginu úr forsetasess; hann 
lætur af forsetastörfum á þessu ári. 

Þvínæst flutti Dr. Beck kveSju frá for- 
seta The Society for Advancement of 
Scandinavian Study, Joseph Alexis, en 
hann hefir I mörg ár kennt íslenzku viS 
ríkisháskólann I Nebraska. Ennfremur 
flutti Dr. Beck kveðju frá fræSimanninum 
og íslandsvininum Dr. C. Venn Pilcher 
biskup I Sidney, Australia. 

,,Vex hver við vel kveðin orð“ 

Eftir dr. Richard Beck 
Ávarp flutt á ÞjóSræknisþinginu 
22. febrúar 1954 

Gamall talsháttur íslenzkur segir: ,,Vex 
hver viS vel kveSin orS“, og felast algild 
sannindi I þvi forna spalcmæli. ÞaS er ná- 
skylt talshættinum: ,,Vex hugur, þá vel 
gengur"', er samsvarar enska orStækinu: 
“Nothing succeeds like success", nema 
hvaS íslenzkan er þar ennþá málfegurri 
og markvissari. Minnir þaS á fleyg orS 
Bólu-Hjálmars: „íslenzkan er orSa frjó- 
söm móSir“. 

En því kemur mér nú I hug spakmæliS 
um þaS, aS menn vaxi viS góSmæli, aS ég 
hefi meSferSis á þetta 35. þjóSræknisþing 
okkar, og hiS 21. þeirra, sem ég hefi sótt 
samfleytt, virSulegar og hlýjar kveSjur, 
er ég vil fylgja úr hlaSi meS nokkrum 
orSum. 

Fyrst tel ég mér mikinn sæmdarauka 
aS þvl aS mega flytja ykkur enn einu 
sinni hugheilustu kveSjur og árnaSaróskir 
háskóla míns, University of North Dakota, 
og forseta hans, dr. John C. West, og 
stendur sérstaklega á um þær kveSjur 
aS þessu sinni, því aS, eins og dr. West 
tekur fram I bréfi sínu, lætur hann af 
forsetastörfum I sumar, og verSur þetta 
því seinasta kveðja hans til okkar úr 
forsetasessinum. Má okkur Islendingum 
vera þaS saknaSarefni, því aS hann hefir 






108 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


reynzt okkur óvenjulega góSvilja'Sur, og 
sýnt þaS I verki með mörgum hætti, svo 
sem meS vinsamlegum og rausnarlegum 
móttökum kærkominna gesta frá íslandi, 
er gist hafa háskólann. Vitanlega átti dr. 
West einnig sinn mikla þátt I þvl, aS há- 
skóiinn krýndi hinn ástsæla, nýlátna vin 
okkar, dr. Sigurgeir SigurSsson þiskup, 
sínum hæsta heiSri meS þvl aS gera hann 
aS heiSursdoktor, er hann var hér vestan 
hafs I ógleymanlegu ferSalagi slnu á 25 
ára afmæli ÞjóSræknisfélagsins. Loks er 
mér skyldast aS minnast þess, aS skiln- 
ingur dr. West á starfi þessa féiags og 
gildi þess hefir gert mér fært aS taka tíma 
frá skyldustörfum mínum á ríkisháskól- 
anum til þess aS sitja þjóSræknisþingiS ár 
eftir ár, en auSvitaS hefi ég jafnframt 
orSiS aS gera sérstakar ráSstafanir varS- 
andi nemendur mlna meSan ég sit á 
þinginu. 

ViS stöndum þvl I mikilli þakkarskuld 
viS dr. John C. West, enda sýndum viS 
honum þá maklegu sæmd aS kjósa hann 
heiSursfélaga ÞjóSræknisfélagsins fyrir 
nokkrum árum síSan, og kann hann þann 
vinsemdarvott okkar vel aS meta, eins og 
fram kemur meSal annars í hlýyrtu 
bréfi hans. 

University of N. Dak. 

February 16th, 1954 
Memorandum to Dr. Beck 

The time, I understand, is drawing near 
when you will be making your annual 
pilgrimage to Winnipeg to attend the con- 
vention of the Icelandic National League 
of America. 

As an Honorary Member of the 
League—a distinction whioh I prize 
highly—may I ask you to represent me 
at the convention and to deliver my warm 
personal greetings, together with those of 
the University, to all in attendance. 

Inasmuch as I am further informed 
that this is the 3 5th anniversary of the 
League, I wish to extend to its officers 
and members my heartiest congratulations 
on its notable cultural achievements in 
the past and my best wishes for its con- 
tinued fruitful work in years to come. 
In extending these felicitations, I also 
note with great satisfaction the prominent 
part which you personally have played 
in the work of the League during the| 
past two decades, both during your long 
term as its president and ever since, which 
has been a source of much gratification 
to the University. 

Further, in view of the fact that this 
will be my last year as president of the 
University, as I have already announced 
my retirement at the end of June, I take 
this opportunity to pay tribute to the 
many splendid people of Icelandic origin 


whom I have had the privilege to be 
associated with in my more than twenty 
years as President of the University of 
North Dakota and during my educationai 
career previous to that. 

It is with all these things in mind that 
I am appointing you as my personal re- 
presentative at the convention of the 
League and asking you to present my 
greetings and good wishes. 

John C. West, 

President 

Þá þykir mér, sem fyrrv. forseta Fé- 
lagsins til eflingar norrænum fræSum 
(The Society for the Advancement of 
Scandinavian Study), vænt um að geta 
flutt ykkur innilegar kveSjur og heilla- 
óskir núverandi forseta þess merka félags- 
skapar, dr. Joseph Alexis I Lincoln, Ne- 
braska, sem einnig er góSvinur okkar Is- 
lendinga. Hann er sænskur prestssonur og 
lærdóms- og tungumálagarpur mikill; 
hefir veriS áratugum saman prófessor I 
nútíðarmálum, bæði germönskum og 
rómönskum, og lengi forseti þeirrar há- 
skóladeildar, við rlkisháskólann I Ne- 
braska. Eins og hann tekur fram í bréfi 
sínu, hefir hann gert sér tvær ferfiir 
hingað norður til þess að kynnast íslend- 
ingum; sat I fyrra skiptið ,,Fróns“-fund 
og flutti þar ávarp, en dvaldi I seinna 
skiptið nokkrar vikur á Gimli til þess að 
kynnast lifandi Islenzku máli. Hóf hann 
síðan kennslu I íslenzku nútíðarmáli á 
ríkisháskóla sínum, en er nú nýhættur 
kennslustörfum, þar sem hann hefir náð 
aldurstakmarki háskólakennara. Var 
ríkisháskólinn I Nebraska þriðji háskóli í 
Bandaríkjunum, sem hóf kennslu I Is- 
lenzku nútíðarmáli, en áður hafði það 
verið kennt árum saman I Cornellháskóla 
og ríkisháskólanum I N. Dalt., og svo 
bættist ríkisháskólinn I Washington (Uni- 
versity of Washington) f hópinn. Hins 
vegar er norræna, eins og það er venju- 
lega skilgreint, að einhverju leyti kennd 
I fjölmörgum háskólum I BandatTkjunum, 
en vitanlega er þar I rauninni um íslenzku 
að ræða. Hvað sem þvl líður, þá hefir dr. 
Alexis um langt skeið verið einn af helztu 
frömuðum Norðurlandamála og bók- 
mennta I Bandaríkjunum, og er enn, að 
þvl er ég bezt veit, á félagaskrá Þjóð- 
ræknisfélagsins; en góðhugur hans I garð 
okkar Islendinga lýsir sér glöggt I bréfi 
hans. 

Lincoln, Nebraska 

February 14, 19 54 

Icelandic National League of America 
In Convention Assembled 
Winnipeg, Manitoba 

Dear Friends of Scandinavian Extraction: 

It is a pleasure for me, serving at 



ÞINGTÍÐINDI 


109 


present as the President of The Society 
for the Advancement of Scandinavian 
Study, to wish you continued success in 
the preservation of the Icelandic language 
with its literary and cultural values. 

It has been my privilege on two oc- 
casions to visit Manitoba, and my aim 
both times was to learn something more 
concerning Icelandic, the Old Scandina- 
vian language which was preserved in 
Iceland. The first visit was years ago 
during the Christmas holidays, when the 
temperature seemed very low to a Ne- 
braskan; the second visit came in summer 
when I spent a few memorable weeks at 
Gimli. It was most fascinating to make a 
study of the Icelandic language in Win- 
nipeg, and Gimli, where I could hear the 
spoken language. 

One of your members, Prof. Richard 
Beck, has through the years been one of 
the most loyal members of our Society for 
the Advancement of Scandinavian Study 
just as he has been one of the hard 
workers and a former president of the 
Icelandic National League of America. I 
always look forward to meeting him in 
the beginning of May each year, when 
our organization holds its annual meeting. 

When you hold your meeting next 
week, I shall be with you in spirit, and I 
shall imagine that I hear you conversing 
in that old language of Iceland, a lang- 
uage that will prevail as iong as there is 
an Iceland. 

Very sincerely yours 

Joseph Alexis 

Þá vil ég I þriðja lagi leyfa mér að flytja 
þingheimi kveðjur enn annars hollvinar 
okkar og heiðursfélaga Þjóðræknisfélags- 
ins, dr. C. Venn Pilchers, biskups í 
Sydney i Ástraliu. í nýkomnu bréfi frá 
honum (dags. 12. febrúar) fer hann fögr- 
um orðum um það, hve mikil ánægja sér 
sé að iðkun íslenzkra fræða og að sam- 
vinnunni við íslenzka vini sína um þau 
fræði. Hefir hann nýlokið við að þýða 
,,PísIargrát“ Jóns biskups Arasonar á 
ensku, og leyst það prýðilega af hendi, eins 
og hinar fyrri þýðingar sínar af ,,Passíu- 
sálmunum", ,,Sólarljóðum“ og „Lilju", að 
ógleymdum öðrum sálmaþýðingum, er út 
komu í fallegri bók I Ástralíu fyrir nokkru 
síðan. Hefir hann með þeim hætti víkkað 
landnám bókmennta vorra, og eigum við 
Islendingar sannarlega hauk í horni, þar 
sem hann er. 

En þegar ég minnist óeigingjarns starfs 
Pilchers biskups í þágu Islenzkra bók- 
mennta og menningar, koma mér I hug 
hin fögru og sönnu orð Stephans G. 
Stephanssonar úr merkiskvæði hans um 
Willard Piske, hinn mikla velgjörðar- 
mann bókmennta vorra, stofnanda Fiske- 
bókasafnsins víðfræga I Cornell: 


„Hann mat ekki miljónir einar ■— 
hann miðaði auðlegð hjá þjóð 
við landeign I hugsjóna heimi 
og hluttak I íþróttasjóð — 
og var um þann ættingjann annast, 
sem yzt hafði og fjarlægast þrengst, 
en haidið við sálarlífs sumri 
um sólhvörfin döprust og lengst". 

Dæmi erlendra manna, eins og þeirra 
þriggja, sem hér hefir getið verið, er 
sýnt hafa I verki góðhug til íslands og 
okkar íslendinga og lagt rækt við bók- 
menntir okkar og tungu, getur verið, og á 
að vera, okkur íslendingum sjálfum á- 
minning um það, hve auðugir við erum 
menningarlega, og jafnframt ærin hvöt 
til þess, að selja ekki þau menningarverð- 
mæti okkar við sviknu gjaldi né heldur 
kasta þeim á glæ í hugsunar- og ræktar- 
leysi. Svo þakka ég áheyrnina og bið 
þinginu ávaxtaríkra starfa og ykkur öllum 
velfarnaðar I bráð og lengd. 

Forseti þakkaði innilega kveðjurnar frá 
þessum ágætu vinum félagsins og þá sér- 
staklega kveðjuna frá Dr. West. 

Mrs. B. E. Johnson lagði til að þessum 
kveðjum væri vlsað til þeirrar nefndar, 
er fjallar um kveðjur og heillaóskaskeyti, 
og var tillagan samþykt. 

Fjárhagsskýrsla félagsins var nú lögð 
fram I prentuðu formi og útbýtt meðal 
þingmanna. Las síðan féhirðir, Grettir D. 
Johannson sina skýrslu og lagði til að 
henni væri vísað til fjármálanefndar. 
Séra Eirikur Brynjðlfsson bað um út- 
skýringu á tekjuliðnum: Endurgreiðsla 
frá Sögunefndinni $745,12. Féhirðir 
greindi frá þvl að Þjóðræknisfélagið hefði 
lánað úr eigin sjóð til útgáfunnar $1055 
og væri því tilgreind upphæð endurgreiðsla 
á þvi láni. Studdi séra Eiríkur tillögu fé- 
hirðis að vísa skýrslu hans til fjármála- 
nefndar og var hún samþykt. 

Guðmann Levy fjármálaritari las sína 
skýrslu og lagði til að henni væri vísað 
til væntanlegrar fjármálanefndar. Var til- 
lagan studd af G. L. Johannson og síðan 
borin upp og samþykt. 

í fjarveru eftirlitsmanns húseignar fé- 
lagsins, 652 Home Street, las Grettir L. 
Johannson skýrslu hans og lagði til að 
henni væri vísað til fjármálanefndar. Var 
tillagan studd og samþykt. 

Reikningur féhirðis 

Yfir tekjur og útgjöld Þjóðræknisfélags 
íslendinga 1 Vesturheimi frá 18. febr. 1953 
til 16. febr. 1954 

TEKJUR: 

Á Royal Bank 
of Canada,, 

18. febr. 1953 $ 869.12 



110 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Á Royal Bank 
of Canada,, 

18. febr. 1953 
Fyrningarsjóður 
á eign, 

652 Home St. .$1,200.00 

BorgaíS fyrir 

viSgerSir á árinu 945.64 $ 254.36 


Fyringarsjóður á eignum 052 Home St., 
Winnipeg: 

Canada Bonds, 3%, 

Oct. 1, 1963 $ 600.00 

InnstæSa á Royal Bank 

of Canada 864.36 

. Alls $1,454.36 


Frá fjármálaritara 

fyrir meSlimagjöld $ 37 2.41 

Fyrir auglýsingar, 

XXXIV. árg. 

Tímaritsins 1,595.00 

652 Home Street 1,225.00 

Banka- og aörir vextir 27.75 
Tillög styrktarmetSlima 373.75 
KostnaSaur vi8 

aö safna tillögum 110.00 263.75 

Seldar tvær myndir 50.00 

EndurgreiÖsla 

frá Sögunefndinni 745.12 
Seldar lestrarbækur 1.80 

Allar tekjur á árinu $4,280.83 

Samtals $5,404.31 


Grettir Beo Johannson, féhirtSir 

Framanritaðan reikning höfum viö 
endurskoÖatS og höfum ekkert við hann 
að athuga. 

Winnipeg, Canada, 17. febrúar 1954 

Steindór Jakobsson 
J. Th. lieck 

Skýrsla fjármálaritara 
Yfir áriÖ 19 53 


INNTEKTIR: 

Frá meðlimum 

aðalfélagsins $ 69.50 

Frá sambandsfélögum 7.00 
Frá deildum 335.15 

Seld Tímarit 9.00 


OTGJÖLD: 

Ársþingskostnaður $ 160.10 
ÁgóÖi af 

samkomu $49.25 
Tillag 

„Fróns 1 ' 1 30.00 79.25 $ 80.85 


Tímarit XXXIV. árg.: 


Ritstjórn og ritlaun $ 266.40 
Prentun og útsending 766.80 
(áður $1,010.50) 
Auglýsingasöfnun 369.88 

$1,403.08 

Tímarit XXXV. árg.: 


Prentun 

$1,000.00 

Risna 

331.19 

Bankagjöld 

7.90 

Slmskeyti og frímerki 

28.17 

Rikisgjöld 

4.00 

Blóm og ýmis kostnaðar 

62.30 

Ferða- og útbreiðslukostnaður 

114.15 

Þóknun fjármálaritara 

42.15 

Allur kostnaður 


á árinu 1953 

$3,073.79 


Fyrning á 

652 Home Street 
fyrir 1953 $ 600.00 

Fyrningarsjóður 254.36 

Á Royal Bank of Canada, 

16. febr. 1954 
16. febr, 1954 

Á Royal Bank of Canada, 
Innstæða 


$ 854.36 

$1,476.16 


ÚTGJÖLD: 

Póstgjöld undir Tímarit $ 44.24 

Flutningsgjald fyrir 

Sögu Vestur-lslendinga 4.00 

Afhent féhirði 372.41 

Samtals $420.65 $420.65 

Gniðmann Devy, fjármálaritari 

Statement 

652 Home Street, 1953 

RECEIPTS: 

Credit Balance 
Jan. 1, 1953 
Rents collected 

Jan. 1, to Dec. 31, 1953 


EXPENDITURES: 
City of Winnipeg, 


Taxes 

$ 501.27 

Insurance 

67.50 

Decorations, Repairs, 


Supplies 

648.08 

Fuel 

382.48 

Light & Power 

186.91 

Water & Sewer Rates 

86.11 

Management 

120.00 

Sundry 

19.26 

Icelandic National 


League 

1,225.00 


3,236.61 

Credit Balance 


Dec. 31, 1953 

21.50 


$ 76.11 

3,182,00 


Samtals 


$5,404.21 


$3,258.11 $3,258.11 


ÞINGTÍÐINDI 


111 


The above statement ihas been audited 
and found correct. 

Jóhann Th. Beck, Steindór Jakobsson 

Auditors 

Fundi fresta8 til kl. 2.00 e. h. 

ANNAK FUNDXJR 

ársþings Þjóðræknisfélagsins hófst kl. 
2.20 e. h. á mánudaginn 2 2 febr. Fundar- 
gerð fyrsta fundar var lesin og samþykt. 

Ragnar Stefánsson las skýrslu kjör- 
bréfanefndar. Hefir deildin „Frón“ 10 
fulltrúa er fara með 200 atkvæði, auk 
þess 37 einstaklingsatkvæði, því með- 
limatala deildarinnar er 237. Deildin 
„Báran" sendir 5 erindreka, er fara meS 
87 atkvæSi; Deildin Brúin 3 fulltrúa meS 
4 0 atkvæSi; Lundar deildin 3 fulltrúa 
meS 42 atkvæSi; Gimii deildin 4 fulltrúa 
meS 80 atkvæSi; Deildin Island 2 fulltrúa 
meS 20 atkvæSi. ,,Ströndin“ 1 fulltrúa 
meS 20 atkvæSi; Grund 1 fulltrúa meS 10 
atkvæSi; Esjan 4 fulltrúa meS 39 at- 
kvæSi. Alls er atkvæSamagniS um 600. 
En sumar deildirnar, sem f jarliggjandi 
eru senda ekki á þing erindreka í hlut- 
falli viS meSlimatölu deildanna. 

Skýrsla kjörbréí'ancfndar 


Deildin ,,Frón“, Winnipeg 

FULLTRÚAR: 

Séra Philip M. Pétursson .20 atk. 

Prðf Tryggvi J. Oleson .20 — 

Mrs. HólmfríSur Daníelsson ....20 — 

Mrs. B. E. Johnson .20 — 

Mrs. Jakobína Nordal .20 — 

Mrs. Salome Backman .20 — 

Matthildur Gunnlaugsson .20 — 

Miss Elín Hall .20 — 

Gestur DavíSsson .20 — 

J. Johnson .20 •—- 

Deildin „Báran", Mountain, N.D. 

Dr. Richard Beck .17 atk. 

G. J. Jónasson .18 — 

A. M. Ásgrímsson .17 — 

Ted Vatnsdal .17 — 

Harold ólafsson .18 — 

Deildin „Brúin“, Selkirk 

Eirlkur Vigfússon .12 atk. 

Mrs. K. Goodman .14 -— 

FriSrik Nordal .14 — 

Deildin „Esjan", Árborg 

Gunnar Sæmundsson .10 atk. 

Séra Robert Jack .10 — 

Páll Stefánsson .10 — 

SigurSur Einarsson .9 — 

Lundar deild 

Mrs. L. Sveinsson .12 atk. 

Séra Bragi FriSriksson .15 — 

Dan Lindal .15 — 


Deildin Gimli 

W. J. Árnason .20 atk. 

Mrs. H. G. SigurSsson .20 — 

J. B. Johnson .20 — 

GuSmundur Magnússon .20 •—- 

Deildin „ísland", Morden (24 meSl.) 

T. J. Gíslason .10 atk. 

Tómas Tómasson .10 — 

„Ströndin", Vancouver 

Séra Eirílcur Brynjólfsson. 20 atk. 

Deildin „Grund"', Glenboro 

Séra Jóhann FriSriksson .10 atk. 


Thorsteinn Gíslason lagSi til og Mrs. L. 
Sveinsson studdi aS skýrsla kjörbréfa- 
nefndar væri viStekin meS þeim skilningi, 
aS bætt væri viS hana, ef fleiri fulltrúar 
kæmu á þing. 

Forseti benti nú þingmönnum á, aS þeir 
ættu ábyrgSarmiklu hlutverki aS gegna á 
þingi, þar sem þeir færu meS umboS frá 
allt aS 20 manns hver. BaS hann þá að 
minnast þessarar ábyrgSar og sitja þingiS 
sem stöSugast og taka þátt I störfum þess. 

FormaSur dagskrárnefndar, séra Eirík- 
ur Brynjðlfsson las skýrslu þeirrar nefnd- 
ar. Var bætt viS hana liS, er falliS hafSi 
úr I íslenzku blöSunum, og hún samþykt. 

Skýrsla dagskrárnefndar 

Dagskrárnefndin leggur til aS fylgt sé 
hinni prentuSu dagskrá þingsins aS því 
viSbættu aS skipuS sé allsherjarnefnd, er 
taki viS þeim málum, sem ekki sérstaklega 
heyra undir starfssviS annara nefnda. -— 

VerSur dagskráin þá á þessa leiS: 

1. Þingsetning 

2. Ávarp forseta 

3. Kosning kjörbréfanefndar 

4. Kosning dagskrárnefndar 

5. Skýrslur embættismanna 

6. Skýrslur deilda 

7. Kosning allsherjarnefndar 

8. Skýrslur milliþinganefnda 

9. ÚtbreiSslumál 

10. Fjármál 

11. FræSslumál 

12. Samvinnumál 

13. Útgáfumál 

14. Kosning embættismanna 

15. Ný mál 

16. Ólokin störf og þingslit. 

E. S. Brynjólfsson 
Iíristín Johnson 
Ólafur Hallsson 

SKÝRSLUR DEILDA 

Frá Deildinni „Frón“ í Winnipeg 
Lesin af Jóni Jónssyni forseta deildarinnar 

Starfsemi „Fróns“ á þessu ári hefir 
veriS meS svipuðu móti og undanfarin ár, 



































112 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


hvorki meiri né minni. Hófst hún með al- 
mennum fundi, sem haldin var í GóS- 
templarahúsinu mánudagskvöldiö, 26. 
janúar 1953. Forseti deildarinnar, Jón 
Ásgeirsson, setti fundinn og stjórnaSi 
honum. Megintilefni þessa fundar var þaS 
að kjósa fulltrúa til aS sitja þing ÞjóS- 
ræknisfélagsins fyrir hönd „Fróns“. Bftir- 
taldir meSlimir deildarinnar voru kjörnir 
fulltrúar meS 20 atkvæSum hver: 

Jón Jónsson 
Jón Ásgeirsson 
Einar SigurSsson 
Sveinn Pálmason 
Miss Elín Hall 
Mrs. Salome Backman 
Mrs. Maria SigurSsson 
Ragnar Stefánsson 
LúSvík Kristjánsson 

AS þessu loknu hófust umræSur um 
meSlimagjöld félagsmanna. Heimir Thor- 
grímsson hafSi framsögu í þessu máli. 
UmræSur urSu allmiklar og voru ræSu- 
menn yfirleitt þeirrar skoSunar, aS nauS- 
syn bæri til aS hækka gjaldiS upp í tvo 
dali. Fulltrúum deildarinnar var faliS aS 
fylgja þessu máli eftir á þinginu. — Þessu 
næst fór fram sameiginlegur söngur 
fundarmanna. Pétur Magnúss. stjórnaSi 
söngnum, en Gunnar Erlendsson var viS 
hljóSfæriS. Þá flutti Valdimar Lárusson 
kennari ræSu, er hann nefndi „Minningar 
úr IslandsferS". Fundarmenn gerSu góSan 
róm aS ræSunni og þökkuSu Valdimar 
meS lófataki. — Um 35 manns sóttu 
fundinn. 

Fróns-mótiS var aS þessu sinni haldiS í 
GóS templarahúsinu mánudagskvöldiS 23. 
febrúar. Eins og oftast áSur var mótiS 
ágætlega sótt, og fór í alla staSi vel fram. 
Skúli HrútfjörS átti aS vera aSalræSu- 
maSur kvöldsins, en þegar til kom, gat 
hann ekki komiS, en fékk Valdimar 
Björnsson, fjármálaritara Minnesotaríkis, 
til aS mæta fyrir sína hönd. Flutti 
Valdimar erindi Skúla á hressilegan og 
skemmtilegan hátt, eins og hans var von 
og vísa; einnig mælti hann nokkur hvatn- 
ingarorS frá eigin brjósti. Ýmislegt fleira 
var á skemmtiskrá mótsins, sem ekki 
verSur rakiö hér. 

Þann 13. april efndi Frón til almenns 
fundar í GóStemplarahúsinu, kl. 8 s.d. 
Thor Víking, Erie ísfeld og Einari SigurSs- 
syni hafSi veriS faliS aS sjá um þennan 
fund. Eric ísfeld hafSi fundarstjórn meS 
höndum. Fór hann nokkrum orSum um 
tilefni fundarins, en þaS var: Byggingar- 
máliS svonefnda. SíSan gaf hann Dr. 
Valdimar J. Eylands orSiS, en hann hafSi 
veriS fenginn til aS hafa framsögu í 
málinu. Flutti Dr. Valdimar mál sitt vel 
og skörulega. Rakti hann meSal annars 


sögu þessa máls yfir 10 ára tímabil og 
las upp þingsamþykktir, sem gerSar höfSu 
veriS á þingum ÞjóSræknisfélagsins I 
þessu sambandi. AS ræSu dr. Valdimars 
lokinni var orSiS gefiS laust. Margir tóku 
til máls og voru umræSur hinar fjörug- 
ustu, og virtist vera töluverSur áhugi fyrir 
þessu stðrmáli. — 1 lok umræSna gerSi 
forseti ÞjóSæknisfélagsins þaS tilboS, aS 
félög íslendinga hér í borg kysu hvert um 
sig þriggja manna nefnd, sem hann síSar 
myndi stefna saman til fundar, þar sem 
þetta mál yrSi tekiS til rækilegrar athug- 
unar. TilboS hans var stutt af Mrs. S. 
Backman og samþykkt meS samhljóSa at- 
kvæSum. Fyrir hönd Fróns voru kjörnir í 
þessa nefnd: GuSmundur A. Stefánsson, 
Eric Isfeld og Jón Ásgeirsson. Sennilegt 
er, aS einhver af fulltrúum Fróns leggi 
tillögur þeirra fyrir þetta þing. 

Til nýlundu má telja, aS á þessum 
fundi skemmti þekktur sjónhverfinga- 
maSur fundarmönnum. Ennfremur voru 
lesnar rímur af hljómplötum, sem kveSnar 
voru á AlþingishátiSinni 1930 af nokkrum 
beztu kvæSamönnum Islands. Jónbjörn 
Gíslason skýrSi rímurnar og sá um flutn- 
ing þeirra. — Sextíu manns sðttu fundinn. 

FöstudagskvöldiS, 25. september, efndi 
séra Einar Sturlaugsson, prófastur á Pat- 
reksfirSi, til samkomu í Sambandskirkj- 
unni á vegum Fróns. Á Þessari samkomu 
flutti séra Einar erindi, er hann nefndi: 
„LitiS yfir land og sögu". Erindi hans var 
hiS fróSlegasta og aS sama skapi skemmti- 
legt. AS því loknu sýndi séra Einar kvik- 
myndina frægu „Björgunin viS Látra- 
bjarg“; einnig sýndi hann kvikmynd í 
eSlilegum litum, af merkum stöSum og 
byggingum á íslandi. Samkoma þessi var 
allvel sótt, eSa á annaS hundraS manns. 

MánudagskvöldiS, 2. nóvember, hafSi 
stjórn Fróns ákveSiS aS halda almennan 
fund I GóStemplarahúsinu. Jón Jónsson, 
Jón Ásgeirsson og Heimir Thorgrímsson 
voru kosnir i nefnd til aS sjá um þennan 
fund. HöfSu þeir þegar gengiS frá dag- 
skrá fyrir fundinn, en er leiS aS hinum 
ákveSna fundardegi Fróns, bárust tilmæli 
frá stjórnarnefnd ÞjóSræknisfélagsins, þar 
sem þess var óskaS, aS Frón frestaSi 
fundi sinum, vegna þess aS hingaS væri 
væntanleg á vegum Þjóðræknisfélagsins, 
söngkonan góðkunna GuSmunda Elías- 
dóttir, og hefSi veriS ákveSiS, aS hún efndi 
til söngsamkomu I Fyrstu lútersku kirkju 
þriSjudagskvöldiS 3. nóvember. — Stjórn 
Fróns ákvaS af þessum sökum aS fresta 
fundi sínum til 30. nóvember, en þá skyldi 
aSalfundur deildarinnar haldinn. Þeim 
Jóni Jónssyni, Jóni Ásgeirssyni og Heimi 
Thorgrímssyni var faliS aS sjá um dagskrá 
aSalfundarins. — Sjö nefndarfundir voru 
haldnir á árinu. 

Fjárhagur deildarinnar er meS betra 



ÞINGTÍÐINDI 


113 


móti, og má það aS miklu leyti þakka 
fjármálaritara, Jóni Jónssyni. — MeSlima- 
tala deildarinnar hefir aukizt töluvert á 
árinu og eru meSlimir nú 237. MeSlima- 
gjöldin námu 274 dölum, en þaS er hærri 
tala, en nokkru sinni áSur getur um I 
sögu Fróns. — Til tíSinda má telja, aS á 
þessu ári gerSist frú Anna Margrét Levy 
ævifélagi ÞjóSræknisfélagsins, og er hún 
fyrsta konan, sem þaS hefir gert. 

Eins og undanfarin ár, annast Frón um 
bókasafn ÞjóSræknisfélagsins. Jón Jóns- 
son er bókavörSur og hefir hann á þeim 
vettvangi leyst af hendi mikiS og gott 
starf. Safninu hafa bætzt allmargar nýjar 
bækur á árinu og aSsókn aS því hefir 
veriS meS betra móti. 

Skýrsla þessi ber þaS meS sér, aS enn 
er töluverSur áhugi fyrir þjóSræknis- 
málum hér í borg, en samt megum viS 
ekki hugsa sem svo, aS allt sé eins og 
þaS á aS vera I þessu efni. — Nei, þaS 
ríSur á því nú meir en nokkru sinni fyrr, 
aS viS höldum vel hðpinn og herSum 
sóknina. Enginn má liggja á liSi sinu. 
Verura minnug orSa frelsishetjunnar 
miklu — Jóns SigurSssonar forseta: — 
„SameinaSir stöndum vér, sundraSir 
föilum vér!“ 

Jón Ásgeirsson, forseti 
Tlior Víking, ritari 

Frá deildinni „Báran“, Mountain 
Þann 6. febr. 1954 var ársfundur Báru 
haldinn aS Mountain, N. Dak., og voru 
þessir kosnir I framkvæmdarnefndina, 
sem fylgir: 

G. J. Jónasson, forseti 
Stefán IndriSason, varaforseti 

H. B. Grimson, skrifari 

V. A. Bjornson, varaskrifari 
Haraldur ólafsson, féhirSir 
S. A. Bjornson, varaféhirSir 
Páli B. Ólafsson, fjármálaritari 
O. G. Johnson, varafjármálaritari 
Hannes J. Bjornson, skjalavörSur. 

Fjórir almennir fundir hafa veriS 
haldnir á árinu, heldur illa sóttir, en 
ágætir I alla staSi, uppbyggilegir og 
mjög skemtilegir. — Þrir nefndarfundir 
voru haldnir á árinu. 

Þann 13. október 1953, lézt séra E. H. 
Fáfnis í sjúkrahúsinu í Cavalier; var þaS 
mikill skaSi fyrir prestakalliS og stórt 
skarS, sem seint mun fyllast. BlessuS sé 
minning hans. — Hann var forseti Báru 
þegar hann dó. 

Þann 1. október s.l. kom hér á vegum 
Báru séra Einar Sturlaugsson prestur frá 
íslandi og hélt fyrirlestur í kirkjunni aS 
Mountain og sýndi kvikmyndina „Björgun 
viS Látrabjarg"; var hvorttveggja ágætt. 
RæSan var ágæt og svo skýrSi hann svo 


nákvæmlega myndina. Samkoman var vel 
sótt og fór ágætlega fram. 

Svo kom hér einnig á vegum Báru 
frú GuSmunda Elíasdóttir frá New York, 
og söng hún hér í samkomuhúsinu aS 
Mountain þann 17. nóv. 1953 fyrir fullu 
húsi og hreif alla, sem heyrSu; hún söng 
af þeirri list aS allir dáSust aS og öll 
framkoma hennar var henni til stórsóma 
og öllum sem heyrSu til ánægju. Hafi hún 
kæra þökk fyrir komuna. 

Bára telur nú 87 meSlimi. -— Þeir, sem 
hafa dáiS á árinu og voru meSiimir Báru, 
eru: Séra Egill H. Fáfnis, Mr. og Mrs. 
K. G. Kristjánsson, Hannes Kristjánsson 

og Barney Eyford. BlessuS sé minning 

þeirra. 

Bára tðk drjúgan þátt í hátíSinni fyrir 
öy&gSirnar hér í sumar; og á ársfundi 
Báru nýafstöSnum var ákveSiS aS halda 
hátíS hér 17. júní. 

Kær kveSja til þingheims og gangi alt 
sem bezt. 

Aliir heilir unz viS sjáumst næst. 

G. J. Jónasson, forseti 

H. B. Grimson. skrifari 

Frá deildinni „Gnmd" í Ai'gyle 

Lesin af séra Jóhanni FriSrikssyni 

Deildin hefir lítiS starfaS á þessu ári. 
Enginn fundur hefir veriS haldinn, og 
embættismenn eru þeir sömu og áSur. 
Forseti, B. S. Johnson, skrifari og féhirSir, 
G. J. Oleson. 

UndiritaSur hefir ekki, sökum lasleika 
getaS komiS á mannamót eSa staSiS í 
neinu stríSi, en ekkert gengur í þjóS- 
ræknisstarfinu, nema meS því aS ganga 
fyrir hvers manns dyr. TímaritiS hefi ég 
reynt aS útbreiSa eftir föngum, en þar 
hefi ég lika staSiS höllum fæti; flestir 
íslendingar eru aS gefa upp íslenzkuna, 
og vilja helzt ekkert islenzkt kaupa. 
Deildin átti góSan þátt í því aS safna fé 
fyrir íslenzka stólinn viS Manitoba-há- 
skólann, lukkaðist þaS framar vonum. 
Deildin og meSlimir hennar hafa eftir 
megni reynt aS styrkja íslenzk málefni, 
sem til sæmdar mætti Isiendingum verSa; 
hefir hún átt góSan þátt í þvi aS taka á 
móti gestum frá Islandi og víSar aS. 

FariS hefir veriS fram á þaS við séra 
Jðhann Fredriksson, aS hann taki viS 
deildinni, og er þaS von okkar aS hún 
endurfæSist á komandi ári, aS einhverju 
leyti. Deildin og meSlimir hennar áttu 
ágætan þátt i þvi aS leita og veita upp- 
lýsingar í sambandi viS samningu „Sögu 
Argyle-byggSar, sem kom á markaSinn 
s.l. ár, og sölu hennar, sem I Argyle gekk 
ágætlega vel. Tveir meSlimir deildarinnar 
voru burtkallaSir á árinu, Mrs. G. S. 
Paulson og Mrs. B. Mýrdal; voru þær 
ágætir meSlimir deildarinnar, og er þar 
skarS fyrir skildi. 





114 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Hugheilar hamingjuóskir til þjóS- 
rælcnisþingsins og megi þess sæmd verSa 
sem mest íslenzkum þjóSræknismálum til 
vegs og sóma. 

Dagsett í Gienboro, Man., 2. febr. 1954 

G. J. Oleson, skrifari og féhiróir 

Frá deildinni „Ströndin" í Vancouver 

Lesin af séra Eiríki Brynjólfssyni, sem 
/afnframt flutti árnaSaróskir til þingsins 
og kveSjur til forseta, Dr. Eylands, og 
þakkir fyrir heimsókn hans til „Strandar". 
Lét forseti I ljósi fögnuó þingsins yfir því, 
að „Ströndin" væri nú orSin fullgild deild 
I félaginu og baS séra Eirík aS flytja 
henni kveSjur og blessunaróskir. 

Þrir fundir haldnir. Á einum þeirra 
flutti séra E. Brynjólfsson snjalt erindi 
um samvinnu. Þess skal getiS, aS forseti 
deildarinnar var fjarverandi um 2ja mán- 
aSatíma um þaS leyti, er haustfundir byrja 
venjulega. 

1. febrúar 1953 stofnaSi ,,Ströndin“ 
velferSarsjóS á gamalmennaheimilinu 
Höfn, meS $25.00 byrjunar-stofnfé. 

17. marz, góS samkoma, þar sem séra 
E. Brynjólfsson flutti gott erindi. 17. júní, 
samkoma I félagi meS ungmennum 
kirkjusafnaSar. Vel æfSur söngflokkur, og 
ræSa flutt af Dr. R. Karlsson. Deildin stóS 
aS móttökum og samsæti fyrir hr. Helga 
Elíasson fræSslumálastjóra. 

10. júlí, samkoma á Hotel Georgia I 
sambandi viS komu forseta ÞjóSræknis- 
félagsins, Dr. V. J. Eylands, þar sem 
hann flutti snjallt erindi og aSrir tóku 
til máls. 

27. júlí borgaSi Ströndin fyrir 9 vist- 
menn Hafnar á íslenclingadagssamkomu I 
Peace Arch-garSinum. 21. ágúst fjöl- 
menn samkoma þar sem séra Einar Stur- 
laugsson, er var hér á vegum Strandar, 
flutti ágætt erindi og sýndi litkvikmyndir 
aS heima. 

Þá hefir séra E. Brynjólfsson haldiS 
uppi Islenzkukenslu á vegum Strandar 
með góðum árangri. 

Ströndin hefir um mörg ár átt 2 full- 
trúa I Central Scandinavian Comm., fé- 
lagsskap allra skandinavisku þjóðanna. 
ASalfulltrúi fyrir n.k. ár er Dr. Júlíus 
PriSleifsson. 

Vancouver, B.C., 18. febr. 19 54 

G. Stefánsson, ritari 

N.B. 3ja manna nefnd kosin til sam- 
vinnu við deildirnar I Blaine og Seattle 
til aS starfa aS þjóðræknismálum. 

Fjárhagsskýrsla yfir inntektir og útgjöld 
árið 1953 

— Samandregin úr bók féhirðis -— 

Inntektir á árinu 1953, aS meðtöldum 
fyrra árs sjóði .$587.00. 


Ctgjöld fyrir sama ár .$341.00 

Á banka 1. janúar 1954 .$246.00 

Með virðingu, yðar 

S. Eymundsson, forseti 
C. H. ísfjörð, féhirðir 

Frá deildinni „Esjan“ í Árborg 
Forseti deildarinnar, Gunnar Sæmundsson, 
las skýrsluna. 

Á síSastliðnu ári voru haldnir tveir 
meðlimafundir, auk þess fundir bóka-, 
starfs- og samlcomunefnda. Bókasafn 
deildarinnar hefir verið starfrækt til af- 
nota fyrir meðlimi eins og að undan- 
förnu. Bókavörzlu hafa annazt þau hjónin 
Tímóteus og Sesselja BöSvarsson. Á árinu 
voru bækur og tlmarit keypt fyrir $39.00, 
auk þess kostaS til viSgerSar á bókum. 
670 bækur voru lánaðar út á árinu. Á 
síðastliðnu ári fór deildin þess á leit við 
sveitaráS Bifrastar að fá varanlegan sama- 
stað fyrir íslenzka bókasafniS I hinu nýja 
ráðhúsi sveitarinnar, og var það auðfengið. 
Er ráSgert að bókunum verSi komiS þar 
fyrir áður en langt um líður. 

Deildin stofnaði til íslenzkrar skemti- 
samkomu á slðastliðnu hausti; þar kepptu 
börn og ungmenni I þrem aldursflokkum 
I íslenzkri framsögn, einnig skemti æsku- 
lýður með Islenzkum söng, auk þess brá 
Finnbogi GuSmundsson fyrir augu fólks 
ýmsum furSum úr islenzku landslagi með 
tröllamyndum sínum, sem yngri og eldri 
höfSu óblandna ánægju af. Dómnefnd I 
framsagnarkeppninni voru þeir prófessor 
Finnbogi Guðmundsson, Dr. Stefán 
Björnsson og Þór Víkingur. Erum við 
þessum mönnum innilega þakklát fyrir 
komuna, sérstaklega viljum við þakka 
Finnboga GuSmundssyni fyrir hans 
frammistöðu alla með að fá dómendur 
með sér og eins að útvega fararstjóra, 
sem var Snorri Rögnvaldsson, er dyggilega 
flutti hópinn á áfangastað og skilaði hon- 
um að loknu erindi heim aftur. 

Þá er þess að geta, að deildin tók að 
sér viðbúnaS fyrir samkomu séra Einars 
Sturlaugssonar aS Árborg og Riverton, 
og eins að greiða ferð hans milli 
manna meðan hann dvaldi I NorSur- 
Nýja-íslandi. — í lok samkomunnar, 
er hann hélt aS Árborg, voru tekin sam- 
skot að upphæð $45.00, sem séra Einari 
var afhent I viðurkenningarskyni fyrir 
komuna og ánægju þeirrar, er fólk naut 
bæði af orðum hans og kvikmyndinni 
„Björgunarafrek við Látrabjarg", er hann 
sýndi. Eins hafði deildin vanda af komu 
söngkonunnar frú Guðmundu Elíasdóttur, 
bæði að auglýsa samkomu hennar að 
Árborg og sjá henni fyrir húsnæði og far- 
kosti milli stöðva I Norður-Nýja-lslandi 
og til Lundar. 

Maklegt er að minnast á ágætt sam- 






ÞINGTÍÐINDI 


115 


starf deildar-metSlima í sambandi vitS 
framangreinda atburtSi, má þar tilnefna 
atSstoS viS að æfa börn I söng og framsögn, 
fyrirgreiSslu fólk er komiS hefir aS, í 
þágu deildarinnar og ÞjóSræknisfélagsins 
auk annars fleira, aS því ógleymdu aS alt 
slikt hefir veriS af hendi látiS endur- 
gjaldslaust. 

ViS eigum á bak aS sjá tveim mönnum, 
er féllu í valinn á liSnu ári; siSastliSiS 
vor dó Marteinn Jónasson og nú fyrir 
nokkrum vikum Valdimar Jóhannesson. 
BáSir voru þeir góSir styrktarmenn ís- 
lenzkra félagsmála, bókfróSir og íslenzku- 
færir í bezta lagi. 

Embættismenn eru þetta ár: 

Gunnar Sæmundsson, forseti 
Séra Robert Jack, varaforseti 
Herdís Eiríksson, ritari 
Emily Vigfússon, vararitari 
Tímóteus BöSvarsson, gjaldkeri 
GuSmundur O. Einarsson v.-gjaldkeri 
SigurSur Einarsson, fjármáiaritari 

Yl'irlit yfir fjárhag deildarinnar: 


1 sjóði um áramót 1952—’3 $199.00 

Inntektir á árinu 132.00 

Samtals 331.00 

Útgjöld á árinu $107.00 

í sjóSi um áramót 1953 $224.00 


MeS beztu óskum til þjóSræknisþingsins 
VirSingarfyllst, 

Gunnar Sæmundsson, forseti 
Herdís Eiríksson, ritari 
Árborg, Man., 18. febrúar 1954 

Frá Ijundar deildinni 

Las Mrs. L. Sveinsson þessa skýrslu: 

Fjórir almennir fundir hafa veriS 
haldnir á árinu, og stjórnarnefndin hefir 
komiS saman þegar þess hefir veriS þörf. 

ÞaS kom til tals fyrir nokkrum árum, 
aS æskilegt væri aS sameina Lestrarfélög 
Grunnavatns- og Álftavatns-bygSa, þvi 
LestrarfélagiS Mentahvöt í Grunnavatns- 
bygS hefir ekki veriS starfrækt í mörg ár. 
f haust varS þaS aS samlcomulagi milli 
nefndar frá Lundar-deildinni og bóka- 
varSar I GrunnavatnsbygS aS sameina 
félögin. Og eru nú bækurnar komnar til 
Lundar, er þaS stórt og merkilegt bóka- 
safn. 

Deildin hélt eina samkomu á árinu til 
arSs fyrir LestrarfélagiS. Einnig stóS hún 
fyrir söngskemtun frú GuSmundu Elías- 
dðttur, var sú samkoma vel sótt og er 
óhætt aS fullyrSa, aS fðlk var hrifiS af 
söng og framkomu frú GuSmundu. Annar 
góSur gestur heimsótti okkur, séra Einar 


Sturlaugsson, prófastur frá PatreksfirSi; 
messaSi hann á Lundar og sýndi hina 
stórmerku hreyfimynd „BjörgunarafrekiS 
viS Látrabjarg". 

Ársfundur var haldinn 28. janúar, og 
voru eftirfylgjandi kosnir I embætti fyrir 
þetta ár: 

Ólafur Hallsson, forseti 
Kári Byron, varaforseti 
Ljótunn Sveinsson, skrifari 
Margrét Björnsson, varaskrifari 
Daníel Lindal, féhirSir 
Ásgeir Jörundsson, varaféhirSir 
Ágúst Eyjólfsson, bókavörSur 
MeSlimatala 42. 

ólafur Hallsson, forseti 
L. Sveinsson, skrifari 

Frá Gimli deildinni 

Þessa skýrslu las varaforseti deildarinnar, 
Mrs. H. G. Sigurdson 

Deildin ,,Gimli“ hefir veriS vel vakandi 
þetta síSastliSna ár. 

MeS ársbyrjun gaf deildin $25.00 til 
fjölskyidu, sem missti alt sitt I eldi. Einnig 
voru $25.00 gefnir í Gimli grafreits-sjóS, 
(öll félög bæjarins leggja 1 þennan sjóS). 

Deildin hefir haft þrjá fundi á árinu, 
og stjórnarnefndarfundir hafa veriS hafSir 
þegar þörf hefir krafist. 

í ágúst stóS deiidin fyrir kveSjusamsæti 
fyrir Mr. og Mrs. Jón J. Johnson, sem 
var forseti deildarinnar 1 tvö ár. 

í september stofnaSi deildin leikflokk. 
Sá leikflokkur lék á 10 ára afmæli deild- 
arinnar í nóvember (HappiS). SíSan var 
leikiS I Winnipeg, á Betel og I Mikley. 
Ég var beðinn um aS skila kæru þakklæti 
fyrir innilegar viðtökur á öllum þessum 
stöSum. 

Þann 6. nóvember stóS deildin fyrir að 
taka á móti hinni vinsælu og góSu söng- 
konu frú GuSmundu Elíasdóttir. 

Kvöldlestrarfundir próf. Finnboga GuS- 
mundssonar voru hafðir aðra hvora viku 
í miSskóla bæjarins, frá 9. jan. til 9. mai, 
og þóttu þaS skemtilegar kvöldstundir. 
Einnig er þessu haldiS áfram I vetur. 
Próf. F. GuSmundsson valdi bækur og 
dró upp aS nokkru leyti kensluskrá, en 
forstöSu hefir Miss Sigurbjörg Stefánsson. 

Barnakensla í ísienzku var hafin 10. 
desember. Kennslukonur eru: Mrs. G. 
Thorsteinsson, Mrs. J. B. Johnson, Mrs. 
W. J. Árnason, Mrs. G. J. Johnson og 
Mrs. I. N. Bjarnason. 

Á ársfundi voru kosin I embætti: 

Mrs. Kristín Thorsteinsson, forseti 
Mrs. H. G. Sigurðsson, varaforseti 
Mr. I. N. Bjarnason, ritari 
Mrs. I. N. Bjarnason, vararitari 
Mr. W. J. Árnason, féhirðir 



116 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Mrs. W. J. Árnason, varaféhirðir 

Mr. Hjálmur V. Thorsteinsson, 
f jármálaritari 

Mr. Sigurjón Jóhannsson, 
varafjármálaritari 

Mrs. H. S. Stevens, skjaiavörÍSur 

Pjárhagsskýrsla deildarinnar sýnir I 
sjóði, 20. febrúar, 1954, $160.23. 

Kær kveðja til þingsins 

Kristín Thorsteinsson, forseti 
Ingólfur N. Bjarnason, ritari 

Prá (leiklinni „fsland'* í Morden 

Skýrsluna las Mrs. Lovísa Gislason 

Deild vor hafSi aðeins 3 fundi á árinu. 

ViS þökkum ÞjóSræknisfélaginu fyrir 
aS haga þannig ferSum séra Einars Stur- 
laugssonar, er ferðaðist um á vegum fé- 
lagsins, að vitS fengum tækifæri til aS sjá 
og hlusta á þann ágæta mann. Séra Einar 
flutti fróSlega ræSu og sýndi myndir frá 
íslandi hjá okkur miðvikudaginn 30. sept. 
Plest alt íslenzka fólkið í bygSinni kom 
til aS sjá og hlusta á séra Einar. — Ekki 
vildi séra Einar þiggja neina peninga frá 
deildinni okkar upp I ferSakostnaS sinn, 
en sagSist skyldi taka á mðti gjöf frá 
félaginu „SjóslysvarnarsjóS íslands' 1 ', ef 
viS óskuSum þess, svo samskot voru tekin, 
og hann var beSinn aS afhenda áminstu 
félagi þessa litlu gjöf. 

Pöstudaginn 27. nóvember 1953, fengum 
við annan góSan gest, prófessor Finnboga 
GuSmundsson frá Winnipeg. Er þetta I 
annaS skipti, sem hann heimsækir okkur. 
Hann flutti snjalla ræSu, þar sem hann 
meSal annars, sagSi frá flugferSinni til 
íslands síSastliSiS sumar. Einnig sýndi 
hann ágætar myndir „Dimmuborgir" og 
fleiri myndir. — Fólk hafSi þarna mjög 
ánægjulegt kvöld, og er stórþakklátt próf. 
Pinnboga fyrir komuna og alla vinsemd 
frá því fyrsta. 

MeSlimatala er lik og aS undanförnu. 

MeS beztu óskum til ÞjóSræknisfélagsins 
og þings þess. 

Vinsamlegast, 

Thorsteinn J. Gíslason 

ÞjóSræknisdeildin ,,fsland“ sendir þessa 
erindreka á þingið: 

Mr. T. J. Gíslason 

Mr. T. Thomasson. 

T. Thomasson, forseti 
G. Thomasson, skrifari 

Frá deildinni „Brúin“ í Selkirk 

FramvísaS af Eirlki Vigfússyni 

Deildin hafSi 7 starfsfundi á árinu, sem 
voru vel sóttir, og fjórar arSberandi sam- 
komur, og hefir því deildin veriS vel 
starfandi. 


Einnig höfSum viS því láni aS fagna, 
aS séra Einar Sturlaugsson prófastur frá 
PatreksfirSi kom og messaSi í kirkjunni 
okkar og sýndi myndir eftir messu. Var 
þaS ágæt skemtun og uppbyggileg. Svo 
kom hin fræga söngkona frú GuSmunda 
Elíasdóttir og hafSi hér ágæta söngsam- 
komu þann 5. nóvember og hlaut hún 
aSdáun hjá öllum áheyrendum sfnum, og 
vonum viS aS fá aS sjá og heyra fleiri 
góSa gesti aS heiman, þegar tækifæri 
gefst. 

BáSir þessir gestir komu hingaS á veg- 
um ÞjóSræknisfélagsins og er deildin þeim 
mjög þakklát fyrir þeirra starf og hjálp 
I þessu máli. 

Deildin hefir haft á bak aS sjá tveimur 
meSlimum á árinu, Trausta Isfeld og 
GuSjóni PriSrikssyni, sem báSir voru 
okkar málum mjög hlyntir. 

Fjórir nýir meSlimir gengu í félagiS á 
árinu: Gestur Jóhannson, Jóhanna Good- 
man, Márus Benson, og Helgi Árnason. 

MeSlimatala deildarinnar er nú 43. 

Óskum viS svo ÞjóSræknisfélaginu allr- 
ar blessunar og góSs gengis. 

E. Magnússon, forseti 
A. Goodbrandson, skrifari 

Þá las skrifari þrjár skýrslur frá deild- 
um, er ekki sendu fulltrúa: 

Frá dcildinni „Aldan“ í Blaine, Wash. 

HiS nýliSna ár, áriS 1953, hefir Aldan 
haldiS I horfinu likt og aS undanförnu. 
Pjórir almennir fundir hafa veriS haldnir 
og þrír stjðrnarnefndarfundir. 

Pullveldisdagur Islands, 17. júni, var 
haldinn hátíSlegur meS almennri skemti- 
samkomu aS kveldi þess dags; var hún 
vel sótt og tókst í alla staSi vel. Erindi 
flutti séra Eiríkur Brynjólfsson frá Van- 
couver og var aS því gerSur hinn bezti 
rómur, enda er hann orSinn þektur hér 
sem snjall ræSumaSur, er lipur í fram- 
komu og gott til hans aS leita. ÁgóSi af 
samkomunni varS $84.00 — Áttatíu og 
fjórir dalir. —- Eftir fundarsamþykt var 
bætt viS þá upphæS úr öldu-sjóS, og 
$100.00 — eitt hundraS dalir — lagSir 1 
sjóS íslenzka kennslustólsins við Manitoba 
háskóla. 

Aldan telur sér þaS til happs og gildis 
aS hafa veitt móttöku velmetnum manni 
úr hópi leiSandi merkismanna á Islandi, 
séra Einari Sturlaugssyni prófasti frá 
PatreksfirSi á Islandi, sem var I ferS 
vestan hafs s.l. sumar I boSi háskólaráSs 
Manitoba-háskólans í Winnipeg. Samsæti 
var haft 2 2. ágúst til aS gefa fólki kost á 
aS sjá hann og heyra. Flutti hann viS þaS 
tækifæri erindi og sýndi hreyfimyndir. 
Næsta dag varS hann viS þeirri beiSni að 
flytja guSsþjónustu aS elliheimilinu Staf- 



ÞINGTÍÐINDI 


117 


holti, og var hvorutveggja til stórfeldrar 
ánægju þeim sem þess nutu; má fullyrða 
aS hann á hlý hugtök fólks hér fyrir þessa 
stuttu viSkynningu. 

14. nóvember hélt elliheimisnefnd öldu 
skemtisamkomu til ágóða fyrir heimiliS. 
Fyrir ötulleik nefndarinnar og vingjarn- 
lega aSstoS fólks tókst hún meS ágætum. 
Inntektir aS frádregnum kostnaSi voru 
$103.26 — eitt hundraS og þrír dalir og 
tuttugu og sex cent — og ganga eitt 
hundraS dalir af því til elliheimilisins. 

MeSlimatala um þessi áramót 43. 

A. E. Kristjánsson, forseti 
Daghjiirt Vopnfjörð, ritari 

Frú deildinni „Vestri“ í Seattle, Wash. 

Á árinu 1953 voru haldnir 10 reglu- 
legir fundir og tveir stjórnarnefndar- 
fundir. 

Fjórir meSlimir dóu á árinu, þau: 
Jóhann Kárason, GuSríSur Eiríksson (f. 
AuSunsdóttir), Hannes Kristjánsson og 
María Frederick (fædd SumarliSadóttir). 

Átta nýir meSlimir gengu I félagiS. 

Samkomur voru haldnar 17. júní og um 
áramótin. Þá gekst félagiS fyrir Islend- 
ingadagshátíSahaldi aS Silver Lake. — 
FerS var farin til Blaine, Wash., aS heim- 
sækja vistfðlk í Stafholti; KvenfélagiS 
„Eining“ tók einnig þátt i þessari heim- 
sókn. 

Efnt var til samkomu fyrir Njál Thor- 
oddson ljósmyndara. Deildin tók þátt í 
Scandinavian Musical Festival, og kveSju- 
samsæti séra Eric H. Sigmars og frúar 
hans, Svövu. Séra Einari Sturlaugssyni var 
haldiS heiSurssamsæti, og loks var frú 
Jakobína Johnson heiSruS aS liSnu sjö- 
unda tugs afmæli. 

Bókasafn Vestra er yfir 1000 bindi, en 
ekki er þaS vel rækt, nú notaS aSeins af 
20 manns. Þó eru nokkrar bækur keyptar 
árlega og eins berast bækur aS gjöf. 

MeSIimir „Vestra" teljast um 80 manns. 
MeSalaSsókn á fundum 30. 

Fundir byrja og enda meS söng, auk 
þess er skemtiskrá á hverjum fundi, lesiS 
félagsblaS og svo framvegis. 

ÞaS bar til á árinu, aS félaginu hlotnaS- 
ist minningargjöf aS upphæS fimm hundr- 
uS dalir. Gefandinn er frú Salome GuS- 
johnsen, er þetta til aS heiSra minningu 
eiginmanns hennar, Baldurs heitins GuS- 
johnsen og Baldurs yngri sonar þeirra 
hjðna. 

Lestrar- og skemtifélagiS ,,Vestri“ var 
stofnaS 4. nóv. 1900; einn af aSalhvata- 
mönnum þess var Baldur ÞórSarson 
GuSjohnsen. 

Þessa rausnargjöf mætti skoSa, sem 
verSlaun til „Vestra" fyrir freklega 
hálfrar aldar uppihaldslausa starfsemi, og 


ætti aS hvetja íslendinga til aS geyma 
enn í heiSri minningu feSra sinna. 

Guðm. P. Johnson, forseti 
Jón Magnússon, skrifari 

Frá tleildinni „Snæfell“ í Churchbridge, 
Saskatchewan 

ViS hér í deildinni ,,Snæfell“ erum 
orSin svo fá, aS þaS er meS naumindum aS 
viS getum haldiS áfram. Eins og öilum er 
kunnugt, þá fer eldri íslendingunum smátt 
og smátt fækkandi, og yngra fólkiS, sem 
tekur viS, annaS hvort talar ekki íslenzkt 
mál eSa þá giftist annara þjóSa fólki, svo 
aS tilfelliS er, aS þaS bætist lítið við 
hvaS meSlimi snertir í deild okkar. 

ViS eigum gott bókasafn meS mikiS 
af gðSum bókum, en þvf miSur er lítiS af 
þessum bókum lesnar. Á árinu, sem leiS, 
voru 30 bækur lesnar. ViS höfum 10 góSa 
meSlimi, sem eru islenzku máli mjög 
hlyntir. 

MeS beztu óskum um gott og starfsamt 
þing. 

Marlin Johnson 

Voru allar skýrslur deildanna viSteknar 
og samþyktar af þingheimi, og báru þær 
vott um aS margar deildirnar starfa meS 
miklum þrótti, þótt sumar þurfi ef til vill 
einhverrar hjartastyrkingar viS. 

Séra Eiríkur Brynjólfsson stakk upp á, 
aS kosin væri þriggja manna þingnefnd í 
allsherjarmál. Studdi Dr. Beck tillöguna, 
og voru tillögumennirnir útnefndir ásamt 
Mrs. Lovísu Gíslason frá Morden. 

ÞingiS fól nú forseta aS skipa fimm 
manna þingnefnd í útbreiSslumál; þriggja 
manna þingnefnd í fjármál; fimm manna 
þingnefnd í fræSslumál; fimm manna 
þingnefnd í samvinnumál og þriggja 
manna þingnefnd í útgáfumál. 

FormaSur milliþinganefndar í laga- 
breytingarmálinu, W. J. Lindal dómari 
skýrði frá þvi, aS hann hefSi fengiS sam- 
þykki ríkisritara á breytingu meSlima- 
gjalds félagsins og væri þaS nú $2.00 á 
ári. Hins vegar sagSi hann aS löggjöf 
félagsins væri þannig úr garSi gerS, aS 
ekki væri hægt aS aSskilja grundvallar- 
lög og aukalög, eins og nefndinni hafSi 
veriS lagt fyrir. 

Vegna misskilnings var ævifélagagjald 
hækkaS upp í $20.00 i staS $30.00. 

Samkvæmt tillögu Dr. R. Beck, sem 
studd var af mörgum, var skýrsla nefnd- 
arinnar viStekin meS þakklæti og sam- 
þykt. 

Dr. Richard Beck flutti skýrslu milli- 
þinganefndar, er faliS hafSi veriS aS at- 
huga um samningu kenslubókar í Islenzku, 
sniSinnar viS hæfi vestur-islenzkra ung- 


118 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


menna. Er próf. Flnnbogi Gu'ömundsson 
í þessari nefnd, og hafa þeir haft nokkra 
samtalsfundi um málið og athugaö fjölda 
byrjendakennslubóka I öðrum tungumál- 
um. Benti Dr. Beck á að þetta væri bráða- 
birgða skýrsla, og var þeim prófessorun- 
um þakkað og falið að halda áfram starfi 
þessarar þörfu nefndar, eftir þvi sem þeim 
gæfist tími til. 

Skýrsla jnilliþinganefndar 
í kennslubókarmálinu 

Eftir nokkrar umræður á síðasta þjóð- 
ræknisþingi var okkur prófessor Finnboga 
Guðmundssyni falið, að athuga möguleika 
á undirbúningi byrjunarbókar I íslenzku, 
sem sniðin væri sérstaklega við hæfi 
vestur-íslenzkra ungmenna, og þvi ein- 
faldari um innihald og efnismeðferð en 
kennslubækur þær, sem fyrir hendi eru 
handa enskumælandi nemendum. 

Þrátt fyrir annir okkar beggja og ferða- 
lög síðastliðið sumar, höfum við átt 
nokkra samtalsfundi um málið, en þó 
verður hér aðeins um bráðabirgða skýrslu 
að ræða. 

Vegna hagkvæmari aðstöðu minnar, 
réðist það þannig milli okkar félaga, að 
ég, sem flyt skýrslu þessa, hæfist handa 
um að safna að mér byrjendabókum I 
Norðurlandamáium, sem notaðar eru við 
kennslu I þeim málum I miðskólum (high 
schools) og menntaskólum og háskólum 
(colleges and universities) I Banda- 
ríkjunum. 

Hefi ég nú, auk byrjendabókar þeirrar 
I norsku, sem notuð er I ýmsum miðskól- 
um og háskólum þar I landi, og ég hefi 
sjálfur kennt árum saman, aflað mér og 
athugað all-gaumgæfilega hliðstæðar 
kennslubækur I sænsku og dönsku; einnig 
hefi ég átt greiðan aðgang að slíkum 
kennslubókum I þýzku, frönsku og 
spænsku, þar sem kennslan I öllum er- 
lendum málum á ríkisháskólanum I N. 
Dakota (University of N. Dakota) er nú 
undir umsjón minni. 

Allar eiga þessar kennslubækur, meðal 
annars, sammerkt um það, að I stað þess, 
að öll málfræðin sé prentuð I einu lagi 
framan við bókina, eins og tíðkast I eldri 
kennslubókum, þá er málfræðinni I öllum 
hinum nýju kennslubókum I fyrrgreind- 
um málum skipt I smákafla og dreift um 
bókina með viðeigandi skýringum, les- 
köflum og orðasafni. Gerir þetta fyrir- 
lcomulag nemandanum námið stórum að- 
gengilegra og að mörgu leyti auðveldara, 
heldur en nauðsyn bess, að hann þurfi I 
hverri lexíu að leita uppi hvert málfræðis- 
atriði framan við bókina. 

Annað er það, sem lögð er áherzla á I 
þessum nýju byrjendabókum I tungu- 
málum. Þær eru það, sem á ensku máli 
nefnist "graded". Málfræðikaflarnir og 


þó einkum lesmálið þyngist smám saman, 
eftir þvl, sem nemandinn kemst lengra á 
veg I náminu. En allir, sem fengizt hafa 
við tungumálakennslu, vita það, að þar er 
um mikilvægt atriði að ræða. 

Loks má á það benda, að I þessum 
nýju kennslubókum er lesmálið þannig 
valið, að það veiti, jafnframt námi málsins, 
nokkra lýsingu á landinu, þjóðinni og 
menningunni, sem þar er um að ræða. 
Margar eru þessar byrjendabækur einnig 
prýddar myndum af landi og þjóðlífi, er 
bæði gerir þær stórum hugþekkari og 
eykur á fræðslugildi þeirra. 

Með þessu stutta yfirliti höfum við 
viljað benda á nokkur megin einkenni 
byrjendabóka I tungumálakennslu, eins og 
þær tíðkast nú; og ef til þess kæmi, að 
samin yrði byrjendabók I Islenzku sérstak- 
lega við hæfi vestur-íslenzkra ungmenna, 
ætti hún, að okkar dómi, að vera með 
svipuðu sniði um innihald og efnisskipun. 
Á hitt viljum við einnig leggja áherzlu, að 
það er mikið verk og vandasamt að semja 
sllka bók, svo vel fari, því að hversu ein- 
föld, sem slik byrjendabók er, verður hún 
að vera samin á öruggum málfræðilegum 
grundvelli, annars er fræðslan byggð á 
sandi, og það er hvorki traust undirstaða 
né til frambúðar. Enda má á það benda I 
því sambandi, að allar umræddar kennslu- 
bækur fyrir byrjendur eru eftir sérfróða 
menn, menntaskóla- eða háskólakennara 
I þeim greinum. 

Þetta er, eins og sagt var I málsbyrjun, 
aðeins bráðabyrgða skýrsla; en ef þingið 
óskar þess, erum við fúsir á að halda 
áfram að afla okkur frekari gagna, ráð- 
færa okkur við þá, sem einhverja sér- 
þekkingu og reynslu hafa I þessum efnum, 
og leitast sfðan við með þeim hætti að 
koma málinu á fastari grundvöll. Er þá 
ennfremur timi til að athuga útgáfumögu- 
leika sllkrar bókar, en þá hlið málsins 
höfum við ekki haft tækifæri til að gaum- 
gæfa að neinu ráði. 

Á þjóðræknisþingi þ. 22. febrúar 1954 
Richaid Beck 
Finnbogi Guðmundsson 

Finnbogi Guðmundsson flutti munnlega 
skýrslu frá milliþinganefndinni, sem 
starfað hafði að þvl að minnst var hundrað 
ára afmælis skáldsins Stephans G. 
Stephanssonar á virðulegan hátt á slðast- 
liðnu ári; I þessari nefnd voru þeir Dr. 
Beck og Próf. Skúli Johnson; var Islend- 
ingadagurinn á Gimli helgaður skáldinu, 
en þar fluttu ræður fyrir minni þess séra 
Einar Sturlaugsson og Dr. Watson 
Kirkconnell, forseti Acadia háskólans, og 
Guttormur J. Guttormsson flutti kvæði. 
Við háskóla Manitobafylkis var og minn- 
ingarathöfn á afmæli skáldsins I Islenzka 
bókaherberginu þar sem munum skáldsins 




ÞINGTÍÐINDI 


119 


hefir veriS komið fyrir. Ennfremur var 
haldin minningarsamkoma í Innisfail 3. 
október. SagSi frú Rósa Benediktsson, 
dóttir skáldsins, frá ferS sinni til íslands 
og minningarathöfnunum þar. Loks 
samdi Dr. Beck ritgerSir um skáldiS, er 
birtust I fjölda blaSa og tímarita og flutti 
ennfremur fjölda af ræSum um skáldiS 
bæSi yfir útvarp og á mannfundum. ■— 
ÞakkaSi þingheimur framsögumanni og 
nefndarmönnunum þremur meS dynjandi 
lófaklappi. 

Forseti las áskorun frá deildinni ,,Frón“ 
um aS byggingarmáliS yrSi tekiS til um- 

I ræSu á þingi; var áskoruninni vísaS til 
ailsherjarnefndar. 

25. janúar 1954 

Til stjórnarnefndar Fróns 

Í Ncfndarálit um byggingarmál 

Þann 13. apríl 1953 var haldinn almenn- 
ur fundur á vegum ÞjóSræknisdeildar- 
innar ,,Frón“ hér í borg. Til þessa fundar 
var boSaS meS þaS fyrir augum aS ræSa 
um byggingarmál Islendinga, en eins og 
mönnum er kunnugt, þá hefir þetta mál 
veriS rætt meira og minna á þingum 
ÞjóSræknisfélagsins mörg undanfarin ár 
og í þvl sambandi veriS gerSar margar 
samþykktir. Lengra hefir þetta stórmál 
aldrei komizt. Dr. Valdimar J. Eylands, 
forseti ÞjóSræknisfélagsins, hafSi fram- 
sögu I málinu aS þessu sinni. Rakti hann 
gang þess frá því þaS bar fyrst á góma. 
Á eftir voru frjálsar umræSur. Tóku 
margir til máls og voru á einu máli um 
þaS, aS nú yrSi látiS til skarar skríSa I 
þessu efni. 1 lok umræSna gerSi forseti 
ÞjóSræknisfélagsins þaS tilboS, aS félög 
íslendinga hér I borg kysu hvert um sig 
þriggja manna nefndir, sem hann síSar 
myndi stefna saman til fundar, og yrSi 
þá gengiS úr skugga um, hvort tiltækiiegt 
þætti aS hrinda þessu máli I framkvæmd. 

Fyrir hönd ,,Fróns“ vorum viS undir- 
ritaSir kosnir I byggingarnefnd; var til 
þess ætlast aS önnur félög íslendinga hér 
I borg gerSu slíkt hiS sama. Hvort hin 
félögin kusu I þessa nefnd eSa ekki er 
okkur ókunnugt um, en hvaS sem því 

I líSur, þá var aldrei kallaSur saman fundur 
I þessu sambandi. ViS viljum þó ekki láta 
hér viS sitja, heldur leyfum okkur aS 
leggja fyrir þingiS eftirfarandi tillögur: 

1. gr. AS stjórnarnefnd Fróns komi því 
til leiSar, aS byggingarmáliS verSi tekiS á 
dagskrá þingsins. 

2. gr. AS stjórnarnefnd Fróns hafi val- 
inn mann til aS fylgja þessu máli fram á 
þinginu. 

3. gr. AS kosin verSi byggingarnefnd á 
þessu þingi ÞjóSræknisfélagsins, sem vinni 
frá ári til árs, og henni sé gefiS vald til 
aS byrja þegar á aS safna fé I byggingar- 
sjóS félagsins, og aS leitaS verSi til allra 


Islendinga vestan hafs máli þessu til 
styrktar. 

4. gr. AS íslenzku blöSin Lögberg og 
Heimskringla taki þetta mál til umræSu. 

AS okkar áliti er þetta stórmál, en 
hreint ekki ókleyft, ef viljinn er góSur. 
„Hefjum I verki viljans merki, vilji er 
allt sem þarf“. 

Guðmundur A. Stefánsson 
Eric A. ísfeld 
Johu Ásgeirsson 

Þá var tekiS til umræSu máliS um 
tollfríar böggiasendingar til Islands. HafSi 
félagiS faliS þeim Finnboga prófessor og 
ólafi Hallssyni aS leita sér upplýsinga 
um hvaS hægt væri aS gera I þvl máli, 
þegar þeir fóru til Islands I sumar. SkýrSi 
Finnbogi prófessor frá því aS þeir hefSu 
rætt máliS viS yfirvöld á Islandi og hefSi 
Eysteinn Jónsson fjármálaráSherra fariS 
fram á aS fá formlega beiSni þessa efnis 
frá ÞjóSræknisfélaginu. Var hún send 
fyrir jól, en svar enn ókomiS. 

Forseti skipaSi nú þessar nefndir: 

útbreiðslumál: 

Finnbogi GuSmundsson 
Mrs. L. Sveinsson frá Lundar 
Mrs. H. A. Sigurdson frá Gimli 
Mrs. Matthildur Gunnlaugsson, 
"Winnipeg 

A. M. Ásgrímsson, Mountain. 

Fjármálanefnd: 

Grettir L. Johannson 
Gunnar Sæmundsson, Árborg 
Ólafur Hallsson, Eriksdale. 

Samvinnumál: 

Séra Bragi FriSriksson, Lundar 
W. J. Árnason, Gimli 
T. J. Glslason, Morden 
Séra Philip M. Pétursson 
Mrs. S. E. Björnsson. 

Séra Eiríkur Brynjólfsson skýrSi frá 
því aS á fundi sem fulltrúar hinna þriggja 
deilda á Kyrrahafsströndinni hefSi haldiS 
7. þessa mánaSar, hefSi veriS rætt um þaS, 
hvort ekki myndi ráSlegt aS breyta lögum 
ÞjóSræknisfélagsins þannig, að fulltrúi 
eSa fulltrúar þessara deilda hefSi atkvæSa 
magn á þingi I samræmi viS meSlimatöiu 
þessara deilda. 

Sameiginlegur fundur I samvinnunefnd 
Strandar, öldunnar og Vestra haldinn I 
Blaine 7. febrúar 1954 ályktar aS beina 
þeim óskum til þjóSræknisþings Islend- 
inga 19 54, aS I lögum ÞjóSræknisfélagsins 
verSi ákveSiS aS deildasambönd megi 
stofna innan fslagsins, er hafi rétt til að 
senda einn eSa fleiri fulltrúa á þjóS- 
ræknisþing íslendinga I Vesturheimi. 

Eftir nokkrar umræSur, er W. J. Lindal 



120 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


dómari og Dr. Beck tóku þátt f, var 
ákve'SitS aö skipa þingnefnd til aS athuga 
þetta mál og voru þessir skipaSir í laga- 
nefndina: W. J. Lindal dðmari, séra Ei- 
ríkur Brynjólfsson og Dan Lindal. 

Fundi frestaS til þriðjudagsmorguns 
kl. 9.30. 

Um kveldiS hélt Frón sitt Þrítugasta og 
fimmta miSsvetrarmót í Fyrstu lútersku 
kirkju og var samkoman afarfjölsótt. 

SKEMMTISKRÁ: 

OH, CANADA (alllr) — 

Gunnar Erlendsson við hljóSfæriS 
Ó, GUÐ VORS LANDS (leikiS á píanó) 

ÁVARP FORSETA .Jón Johnson 

EINSÖNGUR .Lorna Stefánsson 

1. A sprengisandi .S. K. Hall 

2. Ólafur rei'S me'ð björgum fram 

-—ÞjóSlag 

3. TáriS .R. Ray 

Undirleik annast Elma Gíslason 

KVÆÐI (flutt af H. Thorgrímsson) 

—Rósmundur Árnason 
EINLEIKUR Á FIÐLU Pálmi Pálmason 

1. Rímnalög .Karl O. Runólfsson 

a) Allegro 

b) Adante 

c) Allegro vivace 

2. Rhapsodie .James E. Forrest 


RÆÐA .Séra Theódór B. SigurSsson 

EINSÖNGUR .Lilja Eylands 


1. Söngur spunakonunnar 

—Louise Gundmunds 

2. The Lotus Flower .Schumann 

Undirleilc annast Sigrid Bardal 

Eldgamla fsafold — Go<l Save The Queen 

Þriðji fundur 

þjóðræknisþingsins hófst á þriðjudag- 
inn, 23. febr. kl. 10 f. h. 

Fundargerð lesin og samþykt meS 
nokkrum viSbættum leiSréttingum. For- 
seti las kveSju frá Dr. Helga Briem, sendi- 
herra Islands í Stokkhólmi, og séra Einari 
Sturlaugssyni á PatreksfirSi. 

Reverend Valdimar Eylands, 

686 Banning St. 

Sendi þinginu óskir um gott og bless- 
unarríkt starf og þingmönnum og vinum 
Beztu kveSjur og árnaSaróskir. 

—Helgi 

ÞjóSræknisfélagiS, 

686 Banning St., Winnipeg, Man. 

Þakka ógleymanlegar móttökur. ís- 
lenzki arfurinn geymist. LifiS heil. 
BróSurkveSjur, 

•—Sturlaugsson 

Var þessum hlýju skeytum fagnaS af 
þingheimi, og þess sérstaklega minnst aS 
Dr. Helgi Briem hefir ávalt sent árs- 


þingum félagsins heillaskeyti síSan hann 
var boSsgestur þingsins fyrir mörgum 
árum. Var ritara og forseta faliS aS svara 
kveSjuskeytunum öllum samkvæmt tillögu 
Dr. Becks og séra Eiríks Brynjólfssonar. 

Skýrsla útbreiðslumálanefndar 

1. ÞingiS þakkar öllum, sem unniS hafa 
aS útbreiSslumálum á síSastliSnu tímabili. 

2. Nefndin væntir þess, aS stjórnar- 
nefndin hafi sem fyrr samvinnu viS deild- 
irnar um öflun dagskráratriða á sam- 
komum. 

3. Nefndin vill minna á tillögur þær, 
er fram komu á þingi í fyrra um skipan 
sérstakra erindreka í Islendingabyggðum 
bæSi nær og fjær, og væntir þess, aS 
stjórnarnefndin láti ekki frest á þvl verSa 
aS hafa samband viS áhugafólk í þeim 
byggSum, þar sem lítt eSa ekki hefur 
veriS starfaS aS undanförnu. 

Nefndin treystir því, aS hlutur hinna 
fjarlægari deilda, er örSugast eiga um 
þingsókn, verSi tryggSur meS nauSsyn- 
legum lagabreytingum. 

Finnbogi Guðmundsson 
Mrs. L. Sveinsson 
Mrs. H. A. Sigurdson 
Mrs. M. Gunnlaugsson 
A. M. Ásgrímsson 

FramsögumaSur nefndarinnar flutti 
glögga greinargerS nefndarinnar I 4 liS- 
um og var samþykt aS ræSa þaS liS fyrir 
liS samkvæmt tillögu Dr. Becks og Mrs. 
Backman. 

1. liSur. Mrs. B. E. Johnson lagSi til aS 
hann væri samþykktur, margir studdu, 
og var liSurinn borinn upp og samþykktur. 

2. liSur. Dr. Beck lagSi til aS liSurinn 
væri samþykktur, FriSrik Nordal studdi. 
Jón Jónsson, forseti Fróns, spurSist fyrir 
um þaS, hvort liSurinn þýddi, aS stjórnar- 
nefnd ÞjóSræknisfélagsins vildi segja 
deildum fyrir verkum varSandi skemmtl- 
skrár á fundum þeirra. Próf. Finnbogi 
skýrSi fyrir honum, aS hér væri aSeins 
um tilboS um aSstoS og samvinnu aS 
ræSa og væri þvl engin ástæSa til aS 
óttast þetta, og var liSurinn samþykktur. 

3. liSur. Tillaga ólafs Hallssonar, studd 
af mörgum, aS hann væri samþykktur. 

Dr. Beck tók til máls og kvaS margar 
deildir þurfa á hvatning og leiSsögn að 
halda og væri æskilegt aS stjórnarnefndar- 
menn félagsins gætu heimsótt deildir, sem 
standa á höllum fæti. SagSi hann aS slík 
væri algeng venja hjá samskonar félög- 
um eins og til dæmis Sons of Norway; 
hefSi þaS félag sérstakan útbreiSslustjóra, 
Field Secretary, er væri borgaS kaup fyrir 
útbreiSslustarf sitt, en þvl miður myndi 
slík ráðstöfun ókleyf ÞjóSræknisfélaginu. 
Þessi liður var samþykktur. 

4. liSur var samþykktur samkvæmt til- 











ÞINGTÍÐINDI 


121 


lögu próf. Finnboga og Eiríks Vigfússon- 
ar, og áliti'ö svo samþykkt f heild. 

Próf. Finnbogi GuÖmundsson tók nú 
til máls og minntist þess, aö þetta væri 
fyrsta þjóðræknisþingiö, sem haldið væri 
síðan hin nýja bókasafnshlaða Manitoba- 
háskólans hefði veri tekin til afnota; 
langaði sig að bjóða þingfulltrúum suður 
á háskóla til þess að skoða íslenzka safnið 
og lesstofuna; myndi strætisvagn vera til 
staðar kl. hálf fimm fyrir alla þá, sem 
vildu þiggja boðið. 

Tillaga Dr. Becks, studd af mörgum, að 
þetta góða tilboð próf. Finnboga sé þegið 
með þökkum, með hliðsjón af þeirri bend- 
ingu forseta að allir sitji fundi og vinni 
ötullega fram að þessum tíma, samþykkt. 

Séra Eiríkur Brynjólfsson lét í ljósi þá 
ósk, að ef tími gæfist f þessari ferð, 
fengju fulltrúar að sjá húseign félagsins 
að Home Street og bókasafnið og fundar- 
stofuna þar. 

Álit samvtnnuinálanefndar 

1. Þingið færir Þjóðræknisfélagi Islands 
þakkir fyrir góða samvinnu á liðnu starfs- 
ári og viðtökur þær, sem Vestur-íslend- 
ingar hafa átt að fagna af hálfu félagsins. 
Sérstaklega þakkar þingið hinar frábæru 
móttökur s.l. sumar. 

2. Þingið lýsir ánægju sinni yfir ltomu 
ýmissra góðra gesta frá Islandi. 

3. Þingið lýsir ánægju sinni yfir þvf, hve 
giftulega tókst til um hópferð Vestur- 
Isiendinga til „gamla landsins" s.l. sumar 
undir stjórn próf. Finnboga Guðmunds- 
sonar. 

Flytur þingið próf. Finnboga kærar 
þakkir fyrir ötult framkvæmda- og braut- 
ryðjendastarf i þessum efnum. 

Þingið lítur og svo á, að haldið verði 
áfram á þessari braut og Þjððræknisfé- 
lagið vinni að þvt, að gagnkvæmar ferðir 
til og frá íslandi verði helzt árlega í fram- 
tíðinni. 

4. Þingið leggur enn áherzlu á fyrri 
samþykkt sína varðandi æskileg manna- 
skipti milli íslendinga vestan hafs og 
austan. Hvetur þingið félagsmenn til þess 
að benda ungum námsmönnum á herbergi 
það á Nýja-Stúdentagarðinum I Reykja- 
vík, sem Hr. Ásmundur P. Jóhannsson gaf 
til afnota fyrir Vestur-lslendinga. Þá 
bendir þingið einnig á Heimilisiðnaðar- 
skóla Frk. Halldóru Bjarnadóttur að 
Svalbarði. 

Þingið fagnar og þeim mannaskiptum, 
sem átt hafa sér stað á vegum annara 
aðilja og bendir á þann þjóðernislega 
styrk, sem skapast við aukna kynningu 
Islendinga báðum megin hafsins. 

5. Þingið fagnar því, sem framkvæmt 
hefir verið um öflun útvarpsefnis og hvet- 


ur eindregið til frekari aðgerða i þessu 
máli 

6. Þingið lýsir mikilli ánægju sinni yfir 
þeim framnvæmdum, sem þegar hafa 
orðið á staðsetningu og ræktun skógar- 
reits Vestur-íslendinga á Þingvöllum, og 
flytur Skógræktarfélagi Islands einlægar 
þakkir fyrir liðveizlu þess og skjóta fram- 
kvæmd I þessu máli. 

Nefndin leggur til að skipuð verði ár- 
lega af forseta 3ja manna nefnd til að 
annast áframhaldandi umsjón og fram- 
kvæmd af hálfu Vestur-íslendinga í þessu 
þarfa máli. Störf þessarar nefndar verða 
einkum fólgin í þessu: 

a) að kynna á allan hátt og vekja 
áhuga á þessu máli vestan hafs, 

b) að afla fjár til aukinnar ræktunar I 
reit Vestur-íslendinga á Þingvöllum, 

c) að styðja Skógræktarfélag Islands i 
öflun fræja og að hafa á allan hátt 
sem bezt samstarf við það í þessum 
efnum. 

7. Þingið flytur þeim, er unnið hafa vei 
að þvi að koma vinagjafamálinu áleiðis og 
væntir farsælla lykta þess máls. 

8. Þingið fagnar þeim upplýsingum um 
bréfaviðskipti unglinga báðum megin 
hafsins, sem fram komu í ársskýrslu for- 
seta. Beinir þingið þeirri áskorun til for- 
eldra, presta og annara, sem með aðstöðu 
sinni gætu stutt að þessu, að hvetja og að- 
stoða börn og unglinga til slíkra bréfa- 
viðskipta. 

9. Þingið leggur áherzlu á þá hugmynd, 
er fram kom hjá forseta I ársskýrslu hans, 
að fenginn yrði kvikmyndatökumaður frá 
íslandi til sýninga á íslenzkum kvikmynd- 
um hér og einnig verði gerð gangskör að 
því, að gjörð verði söguleg kvikmynd af 
Vestur-íslendingum, er sýndi landnám 
þeirra og svipmyndir úr lífsbaráttu þeirra 
hér vestra 

10. Nefndin bendir á, að æskilegt væri, 
að einstakir bæir eða héruð vestan hafs 
leituðu vinasambanda við sér líka staði 
um stærð og kjör á Islandi, t. d. gætu 
unglingafélög staðanna, kvenfélög, söfn- 
uðir og önnur félagssamtök haft náin 
samskipti á ýmsan hátt. 

Nefndin lítur svo á, að þetta mætti verða 
til þess að aulca mjög nána kynningu og 
þjóðernisstarfsemi milli landanna. 

Á þingi Þjóðræknisfélagsins 
1 Winnipeg, 23. febr. 1954. 

Bragi Frlriksson 
T. J. Gíslason 
W. J. Ámason 
P. M. Pótursson 
Mrs. S. E. Bjömsson 

Formaður nefndarinnar, séra Bragi 
Friðriksson, lét I ljósi ánægju yfir því, að 
hafa átt þess kost að sækja ársþing Þjóð- 
ræknisfélags Vestur-lslendinga og taka 




122 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


þatt I störfum þess. Flutti hann 41it nefnd- 
ar sinnar I 10 liSum og gerði ýtarlega 
greinargerS fyrir hverjum liS. 

Mrs. Backman lagSi til og Dr. Beck 
stunddi aS nefndarálitiS yrSi rætt liS 
fyrir liS. 

1., 2. og 3. liSur samþyktir meS smá- 
vægilegum breytingum. 

4. liSur samþyktur, en meS hliSsjón af 
honum mæltist Dr. Beck til þess, aS 
stjórnarnefnd grennslaSist eftir því, hvort 
styrkur Háskóla íslands, er stóS vestur- 
íslenzkum námsmönnum til boSa, væri 
enn í gildi. 

5. liSur samþykktur án breytinga. 

6. liSur var ræddur allýtarlega. Mrs. S. 
E. Björnsson rakti sögu þessa máls frá 
byrjun og las bréf frá skógræktarstjóra 
íslands, Hákoni Bjarnasyni. Finnbogi 
prófessor gerSi ýmsar athugasemdir viS 
6. liS og var skýrslunni vísaS aftur til 
nefndarinnar til frekari athugunar. 

Nokkur orð um Skógræktarmálið 
GreinargerS frú Marju Björnsson 

Saga þessa máls er nú stutt, enn sem 
komiS er og því aS sjálfsögSu ekki tíma- 
frek, en hún er i stuttu máli þessi. Fyrir 
þrem árum gerSi þjóSræknisþingiS sam- 
þykt um aS veita 5000.00 kr. til þess aS 
byrjun yrSi gerS á því aS rækta skóg í 
nafni Vestur-íslendinga á íslandi, og yrSi 
helzt til þess valinn blettur á Þingvöllum. 
Á þinginu, sem þetta var gert, voru undir- 
tektir svo góSar aS máliS fékk eindregiS 
fylgi, því hér var veriS aS ræSa um aS 
hlúa aS gamla landinu, sem ávalt hefir 
veriS og er enn áhugamál fjölda íslend- 
inga hér vestra. En slSan þetta var hafa 
tvö ársþing veriS haldin i ÞjóSræknis- 
félaginu, og mér er ekki kunnugt um aS 
neitt hafi gerzt í þessu máli frekar. Vil 
ég því vinsamlega mælast til þess, aS þetta 
mál verSi aS nýju tekiS upp á þessu þingi 
og ákvarSanir gerSar um framtíSarmögu- 
leika á áframhaldandi styrk héSan aS 
vestan til þess aS starf þaS, sem þegar 
var hafiS á síSastliSnu vori, geti haldiS 
áfram. Ég hefi meS höndum bréf frá 
skógræktarstjóra íslands, Hákon Bjarna- 
syni, þar sem hann segir frá aSalfundl 
Skógræktarfélagsins, sem haldinn var aS 
Laugarvatni 4. og 5. júlí 19 53. Var þar 
skýrt frá gróSursetningu á trjáplöntum í 
lund Vestur-íslendinga á Þingvöllum fyrir 
þær 5000.00 kr., sem sendar voru hingaS 
af stjórn ÞjóSræknisfélagsins. Þar var 
eftirfarandi ályktun gerS: 

„Fundurinn vill biSja ykkur aS færa 
ÞjóSræknisfélagi Vestur-íslendinga beztu 
þakkir fyrir framlag þess til skógræktar- 
lundar 4 Þingvöllum". 

Lundur þessi er neSst í hallanum ofan 
frá Hrafnagjá, um þaS bil 1000 metra frá 
þjóSveginum, á ágætum og skjólgóSum 


stað. Þar voru nú gróSursettar 3000 plönt- 
ur í vor, og til þess fór öll upphæSin, sem 
send var, en ég skal sjá til þess aS meira 
verSi gróSursett í lundinum á vori kom- 
anda, hvort sem áframhald verSur á til- 
lagi félagsins eSa ekki. ViS höfum ætlaS 
Vestur-íslendingum a. m. k. 5 hektara 
lands og má stækka þaS, ef þess væri 
óskaS“. 

VirSist þannig góS byrjun hafin nú þeg- 
ar á okkar skógrækt, en jafnframt er þaS 
augljóst, aS áframhaldiS útheimtir meiri 
styrk frá okkur hér og helzt árlega, ef 
vel á aS fara. Er vonandi aS þetta þing 
komist aS fullnaSarniSurstöSu um aSgerSir 
í þessu efni. Skógræktun er nú orSiS eitt hiS 
mesta áhugamál þjóSarinnar, og til þess 
máls er nú variS talsvert miklu fé árlega. 
ÁriS 1951 var ríkisstyrkur til allra skóg- 
ræktarfélaga 4 landinu 185.000 kr., en áriS 
1952 nam hann 250000 kr. og á þvl má 
sjá, aS kostnaSur viS skógræktunina eykst 
stórum meS hverju ári. 

Eitt erfiSasta vandamáliS hefir frá 
fyrstu tlS veriS fræöflunin, og hafa ferSa- 
lög I því efni veriS mjög kostnaSarsöm. 
Fyrir utan margar ferSir til NorSurlanda 
hafa íslendingar veriS sendir til Alaska 
og til SuSur-Ameríku til fræöflunar. En 
meS þessu mótl hefir fræiS fengizt ó- 
skemmt og orSiS aS fullum notum. Skóg- 
ræktarfélög hafa myndast víSsvegar um 
landiS og áriS 1951 voru þau 27 talsins, 
en áriS eftir höfSu þrjú bætzt viS töluna 
og tilheyra þau öll aSalfélaginu, sem 
nefnist Skógræktarfélag Islands. 

Engum held ég blandist hugur um, aS 
hér er um mikiS framfaramál aS ræSa, 
sem viSkemur velferS íslenzku þjóSarinar 
nú og I allri framtlS. Veit ég þess vegna 
aS viS erum öll fús til þess aS leggja því liS 
á þann hátt aS þaS verSi til gagns og 
ánægju bæSi fyrir okkur sjálf og þá um- 
fram allt fyrir þjóSina heima á íslandi. 
Vil ég því mælast til þess, aS ráSstafanir 
verSi gerSar á þessu þingi fyrir áframhald- 
andi þátttöku okkar I skógræktarstarfinu. 

Reykjavík, 9. júlí, 1953 
Bréf frá skógræktnrstjóra íslands 
Dr. og Mrs. Sveinn E. Björnsson, 
Minniota, Man., Canada. 

Kæru hjón, 

ASalfundur Skógræktarfélags Islands er 
nú nýlega afstaSinn. Á fundinum var 
skýrt frá gróSursetningu trjáplantna I 
lund Vestur-íslendinga 4 Þingvöllum fyrir 
þær kr. 5000, — sem sendar voru hingaS 
af stjórn ÞjóSræknisfélagsins. Þar var 
eftirfarandi ályktun gerS: 

„ASalfundur Skógræktarfélags íslands, 
haldinn aS Laugarvatni dagana 4. og 5. 
júlí, 1953, þakkar ykkur hjónunum góS 
afskipti af skógræktarmálum Islands. 



ÞINGTÍÐINDI 


123 


Fundurinn vill biSja ykkur atS færa 
ÞjótSræknisfélagi Vestur-lslendinga beztu 
þakkir fyrir framlag þess til skógarlundar 
a8 Þingvöllum.“ 

Lundur þessi er neBst í hallinu ofan frá 
Hrafnagjá, um þaS bil 1000 metra frá 
þjóSveginum á ágætum og skjólgóSum 
sta’S. Þar voru nfl settar 3000 plöntur í 
vor, og til þess fór öll upphæSin, sem send 
var, en ég skal sjá til þess, að meira verði 
gróðursett I lundinn á vori komanda, hvort 
sem áframhald verður á tillögum félagsins 
eSa ekki. ViS höfum ætlaS Vestur-lslend- 
ingum a. m. k. 5 hektara lands, og má 
stækka þaS, ef þess væri óskaS. 

Á fundinum í sumar voru margir hinna 
sömu, sem þiS hittuS á Þingvelli 1950, og 
skila ég hér meS kveSjum þeirra. 

MeS vinsemd og virSingu, 

Hákon Bjarnason 

Fundi frestaS til 1.30 e. h. 


Fjórði fundur 

hófst kl. 1.30 e. h. og var samvinnu- 
skýrslan tekin til umræSu á ný. HafSi 
nefndin endurskoSaS 6. liS I Ijósi umræSn- 
anna, er orSiS höfSu um hann og breytt 
honum litillega varSandi nafnagiftuna á 
skógarlundinum. 

Dr. Beck lagSi til aS liSurinn yrSi sam- 
þykktur og flutti fagra hvatningaræSu 
til Vestmanna aS veita þessu máli fylgi. 
Th. Gíslason studdi tillöguna og var hún 
samþykkt. 

7. liSur. Séra Eiríkur Brynjólfsson lagSi 
til, aS í staS orSsins ,,gjafaböggull“ væri 
notaS orSiS „vinagjöf"', og meS þeirri 
breytingu var liSurinn samþykktur sam- 
kvæmt tillögu ólafs Hallssonar og Ingi- 
bjargar Jónsson. 

8. liSur. Mrs. B. E. Johnson og Mrs. L. 
Sveinsson lögSu til aS þessi liSur yrSi 
samþykktur. Finnbogi prófessor hafSi 
hreyft þessu máli í útvarpsræSu á Islandi 
og varS þaS til þess aS þessi unglinga- 
bréfaskipti hófust. Var liSurinn sam- 
þykktur. 

9. liSur. HafSi þessi liSur (um kvik- 
myndirnar) veriS nokkuS ræddur á 
stjórnarnefndarfundum og vara-ritari, 
Finnbogi GuSmundsson veriS um all-langt 
skeiS í bréfasambandi viS Kjartan O. 
Bjarnason myndatökumann á Islandi 
varSandi þetta mál. Var þessum liS vlsaS 
til stjðrnarnefndar til frekari fram- 
kvæmda samkvæmt tillögu Mrs. S. Back- 
man og séra Braga FriSrikssonar. 

10. liSur. Th. Glsiason lagði til og Dan 
Lindal studdi aS samþykkja þennan liS 
og var þaS gert og nefndarálitiS síSan 
samþykkt I heild. 

Forseti skipaSi nú þessar þingnefndir: 


Fræðslumálanefnd: 

HólmfríSur Danielson 

GuSm. Magnússon 

Salome Backman 

Harold Ólafsson 

Eiríkur Vigfússon. 

ú tgáf u m ál a nef nd: 

Philip M. Pétursson 

Páll Stefánsson 

FriSrik Nordal. 

FormaSur fræSslumálanefndar spurSist 
fyrir um, hvort semja ætti nefndarálitiS 
á svipuSum grundvelli og áSur; hvort 
þaS ætti að fjalla um fræSslu barna og 
unglinga I íslenzku, þar sem ekkert væri 
nú gert I þeim málum þrátt fyrir árlegar 
tillögur fræSslumálanefndar. Var henni 
bent á aS þótt kennsla hefSi falliS niSur 
um skeið sumstaSar, væri henni haldiS 
áfram eSa byrjuS á öSrum stöSum. Væri 
nauSsynlegt aS gefa góSar bendingar og 
hvetja til dáSa I þessum efnum. 

Skýrsla fjármálanefndar 

AS athuguSum f járhagsskýrslum frá, 
síSastliSnu ári beinir fjármálanefnd eftir- 
farandi tillögum til þingsins: •— 

I. AS fjárhagsskýrslur verSi viSteknar 
óbreyttar. 

II. AS þvl athuguSu hvaS starfsfé fé- 
lagsins er takmarkaS og hins vegar aS 
reksturskostnaSur af hinum ýmsu störf- 
um félagsins fer stöSugt hækkandi telur 
fjármálanefnd nauSsyn aS: 

a) AS hvetja alla, sem tök hafa á, aS 
gjörast styrktarmeSlimir félagsins og aS 
lágmarksgjald þeirra á ári hverju sé $5.00. 

b) AS hvetja bæSi starfsnefnd ÞjóS- 
ræknisfélagsins og eigi síSur hinar ýmsu 
deildir þess aS viShalda og auka meSlima- 
tölu eins og þvl verSi framast viSkomiS. 

Dagsett I Winnipeg, 23. febr. 1954 

Grettir Leo Johannson 
ólafur Hallsson 
Gunnar Sæmundsson 

Gunnar Sæmundsson flutti tillögur 
nefndarinnar og urSu um 1. og 2. liS all- 
miklar umræSur. SkýrSi G. L. Johannson, 
féhirSir, glöggt frá þvl hve félaginu væri 
nauSsynlegt aS afla sér starfsfjár til aS 
framkvæma þaS starf, sem þvi væri lagt 
fyrir aS gera; gerSi hann og grein fyrir 
því fé, er safnast hafSi frá styrktarmeS- 
limum. Voru þessir liSir slSan samþykktir 
og svo þriSji liSur samkvæmt tillögu Dr. 
Becks og Mrs. Björnsson. 

Tillaga Th. Glslasonar og Ingibjargar 
Jónsson aS nefndarálitiS væri samþykkt I 
heild var borin upp og samþykkt. 

Nú var kaffihlé I 15 mfnútur I neSri 
sal hússins. 



124 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


FormaSur Allsherjarnefndar, Dr. Beck, 
flutti tillögu þess efnis aS senda vara- 
gjaldkera, Miss Margréti Pétursson, sem 
ekki hafSi getað setiS þingiö sökum las- 
leika, blómvönd meö þökkum fyrir unnin 
störf og ósk um bráSan bata, samþykkt. 

FormaSur allsherjarnefndar flutti álit 
þeirrar nefndar um aS áskorunin frá 
Fróns-deildinni um aS byggingarmáliS 
skyldi tekiS á dagskrá. Mrs. L. Sveinsson 
lagSi til aS umræSunum um þetta mál 
yrSi frestaS þar til 10.30 aS morgni og 
þeim mönnum, er undirritaS hefSu áskor- 
unina tilkynnt þetta, svo þeir geti veriS til 
staSar, ef þeir þess æskja. ólafur Hallsson 
studdi tillöguna og var hún samþykkt. 

Álit fræðslumálanefnclar 

Nefndin leggur til: 

1. AS stjórnarnefnd ÞjóSræknisfélagsins 
ráSi mann eSa konu, sem ferSist um 
meSal deildanna og skipuleggi islenzku- 
kennslustarfiS I samráSi viS deildirnar. 

2. AS kostnaSur I sambandi viS þetta 
starf falli jafnt á báSa aSila, þ. e. a. s. 
aSalfélagiS og deildirnar. 

3. AS I sambandi viS íslenzkukennsluna 
sé sérstök áherzla lögS á æfingu íslenzkra 
sönglaga. 

Solome Backman 
Eiríkur Vigfússon 
H. ólafsson 
Guðm. Magnússon 
Hólmfríður Danielson 

FramsögumaSur nefndarinnar sagSi í 
greinargerS sinni, aS nefnd sin hefSi fariS 
fram á aS hún skýrSi frá þeim góSa ár- 
angri, er orSiS hefSi af fræSsIustarfsemi 
hennar á vegum félagsins áriS 1948—'49, 
en sú skýrsla birtist á sinum tima í Tíma- 
riti félagsins. 

Dr. Beck stakk upp á, aS nefndarálitiS 
væri rætt liS fyrir liS; séra Eirikur Bryn- 
jólfsson studdi og var þaS samþykkt. 

1. liSur. Séra Eirikur lagSi til, aS hann 
væri samþykktur; Mrs. Björnsson studdi 
tillöguna og var hún samþykkt. 

2. liSur. Mrs. Björnsson lagSi til aS hann 
væri samþykktur, séra Eiríkur studdi; 
var hann borinn upp og samþykktur um- 
ræSulaust. 

3. liSur var samþykktur samkvæmt til- 
lögu Mrs. Björnsson og séra Eiríks og 
svo nefndarálitiS í heild, samkvæmt tillögu 
Dr. Becks. 

GuSm. Magnússon frá Gimli tók til 
máls og sagSi, aS ef til vill mætti vænta 
þess aS prestarnir, sem nýkomnir væru 
frá íslandi myndu stuSla aS íslenzku- 
kennslu hver I sínu byggSarlagi. Var 
gerSur góSur rómur aS máli hans. 

Fundi slitiS kl. 4.30 og var þá strætis- 
vagn til staSar viS dyr hússins og fóru 


fulltrúar suSur til Manitobaháskóla í boSi 
próf. Finnboga. 

Um kveldiS hélt Icelandic Canadian 
Club fjölsótta samkomu I Fyrstu lútersku 
kirkju. 

Programme: 

O, CANAÐA .Mrs. W. Kristjanson 

—at the Piano 

1. CHAIRMAN’S REMARKS 

2. Selections from “The Yeomen of the 
Guard’’ — Students from the Daniel 
Mclntyre Collegiate Institute. 

3. Concerto for two Violins and Piano 

—Vivaldi 

Violins: John Graham and 

—Robert Ryback 
Piano: Stuart Neirmeir. 

4. ADDRESS 

—Hon. Byron I. Johnson, M.B.E. 

5. VOCAL SOLO .Gordon Parker 

Mah Lindy Lou .Lily Strickland 

Without a Song ....Vincent Youmans 

Deep River .H. T. Burleigh 

Accompanist: Barry Anderson 

GOD SAVE THE QUEEN 

Fimmti fundur 

ÞjóSræknisfélagsins hófst kl. 10 aö 
morgni 24. febrúar. 

Var útgáfumáliÖ fyrst tekið til umræðu 
og var séra Philip M. Pétursson fram- 
sögumaður þess. Flutti hann nefndarálit I 
átta liðum og var það tekið til umræðu 
lið fyrir lið, samkvæmt tillögu séra Eirlks 
Brynjólfssonar. 

útg'áfumálanefndarálit 

Útgáfumálanefndin leggur til: 

1. Að þingið votti ritstjóra Tímaritsins, 
hr. Gísla Jónssyni, þakklæti fyrir ágætt 
starf á ritstjórn Tímaritsins og góða 
frammistöðu I öllum málum þess og láti 
þá von I ljósi, að hann haldi áfram þvl 
verki, sem hann hefir hingað til leyst svo 
vel af hendi. 

2. Að þingið votti Mrs. Björgu Einars- 
son þakklæti sitt fyrir hennar mikla 
dugnað við auglýsingasöfnun fyrir Tlma- 
ritið, og auglýsendum fyrir ágætan stuðn- 
ing við það. 

3. Að þingið þakki Þjóðræknisfélaginu á 
íslandi góða samvinnu á undanförnum 
árum og góðum undirtektum á Tlmariti 
Þjóðræknisfélagsins I Vesturheimi. 

4. Að þingið feli væntanlegri stjórnar- 
nefnd að sjá um útgáfu Tímaritsins á 
komandi ári og ráði ritstjóra. 

5. Að þar sem að íslenzku vikublöðin 
hafa átt stóran þátt I þvl, að halda íslenzk- 
unni við I þessari heimsálfu, og Islenzkum 
málum yfirleitt, þá hvetji þingið alla ís- 
lendinga til að styrkja blöðin með þvl að 
kaupa og útbreiða þau og að styrkja þau 
á allan annan hátt, sem tækifæri og 
kringumstæður leyfa. 







ÞINGTÍÐINDI 


125 


6. AS þingið telji viðeigandi að prentun 
ritsins verði falin íslenzku prentsmiSjun- 
um Viking Printers og Columbia Press sitt 
áriS hvorri, eins og áSur var gert um 
mörg ár. 

7. AS þingiS feli stjórnarnefndinni aS 
birta í blöSunum af og til I samráði viS 
íslenzku deildina viS Manitobaháskóla og 
próf. Finnboga GuSmundsson, lista yfir 
nýjar bækur á íslenzku eSa um íslenzk 
efni, sem berast til háskólabókasafnsins 
eSa til bókasafns ÞjóSræknisfélagsins, sem 
er undir umsjón deildarinnar Frón I 
Winnipeg. 

8. AS þar sem aS ÞjóðræknisfélagiS 
hafSi meS byrjun á Sögu fslendinga í 
Vesturheimi aS gera, og sem aS síðar var 
faliS nokkrum styrktarmönnum aS sjá 
um, — og sem aS er nú undir umsjón 
MenningarsjóSs á íslandi, aS þá votti þing- 
iS ritstjóra hins nýútkomna bindis, hins 
fimmta, Dr. Tryggva J. Oleson, þakklæti 
fyrir vel og samvizkusamlega unniS starf 
viS útgáfu þess bindis og hvetji íslend- 
inga til aS kaupa og lesa þaS bindi og hin 
sem á undan eru komin. 

Á þjóSræknisþingi, 24. febr. 1954, 

Pliilip M. Pctursson 
Fred E. Nordal 
Páll Th. Stefánsson 

1. liður var samþykktur meS því aS 
menn risu úr sætum, samkvæmt tillögu 
séra Philips. 

2. liSur. Miss Hall og Dan Lindal lögSu 
til að hann væri samþykktur, og var þaS 
gert. 

3. liður var samþykktur samkvæmt til- 
lögu séra Eiríks og séra Philips. 

4. liSur var og samþykktur samkvæmt 
tillögu Am. Ásgrimssonar og séra Eiríks. 

5. liSur. Dr. Beck lagSi til, en séra Eirík- 
ur studdi, aS þessi liSur væri samþykktur. 
UrSu allmiklar umræSur um þennan liS, 
er fjallaSi um útbreiSslu íslenzku viku- 
blaSanna og tóku þátt í umræSunum séra 
Eiríkur Brynjólfsson, Dr. Beck, séra Jó- 
hann FriSriksson, séra Valdimar J. Ey- 
lands og Ingibjörg Jónsson. Samkvæmt 
tillögu séra Philips var umræðum um 
þennan liS og um útgáfumál frestaS þar 
til eftir hádegi, er fleiri yrSu á fundi, er 
viidu ræSa þetta .mikilvæga mál. 

Var þá tekiS fyrir álit allsherjarnefndar 
um byggingarmáliS. 

Skýrsla allsherjamefndar 
uni byggingarmálið 

1. Allsherjarnefnd leggur til að bygg- 
ingarmáliS sé tekiS á dagskrá þingsins. 

2. Þar sem máliS virSist enn þurfa 
frekari undirbúning, leggur nefndin til, 
aS milliþinganefnd sé kosin í máliS. Enn- 
fremur, þar sem hér er um stórmál aS 
ræða, verði nefndinni sérstaklega faliS aS 
afla sér upplýsinga um undirtektir deilda 


Þjóðræknisfélagsins og íslendinga al- 
mennt vestan hafs um fjárhagslegan 
stuðning viS máliS, og aS nefndin leiti 
vinsamlegrar samvinnu íslenzku blaSanna 
um máliS. 

Richard Beck 
E. S. Bryiijólfsson 
I.ouise Gíslason 

ReifaSi Jón Ásgeirsson máliS og lagSi 
áherzlu á nauðsyn byggingar allsherjar 
samkomuhúss fyrir íslendinga, er reist 
væri I Winnipeg. 

Fyrstur tók til máls Paul Bardal. KvaSst 
hann hafa mælt meS því á þjóðræknis- 
þingi fyrir allmörgum árum, aS reist yrði 
samkomuhús hér í borginni í minningu 
um þá menn af íslenzkum stofni, er féllu 
I heimsstyrjöldunum tveim, en nú kvaðst 
hann vera þeirrar skoSunar, að ekki væri 
ráSlegt aS ráðast í þetta eins og nú stæSi 
á. Mætti e. t. v. á einhvern annan hátt 
reisa minnismerki um þessa menn. Hins 
vegar vildi hann ekki aS lögð væri til 
síðu hugmyndin um samkomuhúsiS; kæmi 
hún e. t. v. til framkvæmda seinna. 

Mrs. Danielson taldi íslendingum í 
Winnipeg mikla nauSsyn á samkomuhúsi 
nú þegar. ÞaS væri ekkert launungarmál, 
aS söfnuðunum væri þröngvað til aS lána 
kirkjur sínar til samkomu- og fundar- 
halda. Eins og nú væri komiS yrðu félögin 
aS hrekjast úr einum staS I annan. 

Séra Eirikur mælti og með slíkri bygg- 
ingu í minningu um látna hermenn og 
minntist I því sambandi á hina fyrirhug- 
uSu byggingu I Vancouver. 

W. J. Dindal dómari tók mjög í sama 
streng og Paul Bardal og sagSi, aS menn 
yrSu aS horfast I augu viS raunveruleik- 
ann I þessum efnum og gerSi tillögu um, 
aS fresta málinu þar til ástæður væru betri 
til aS koma því I framkvæmd. 

Mrs. Björg ísfeld kvaSst vera því mjög 
fylgjandi, aS reist yrSi samkomuhús ekki 
einungis I minningu um hermennina 
heldur og í minningu íslenzkra frumherja. 
SagSi hún aS konur væru e. t. v. hugsjóna- 
ríkari en karlar, en hugsjónir yrSu þó aS 
vera undanfari framkvæmdanna. Karl- 
mönnum yrði e. t. v. of starsýnt á þaS, 
sem þeim fyndist raunveruleiki. KvaS hún 
oft hafa veriS þörf, en nú væri nauðsyn 
aS fá samkomuhús sem fyrst, ef íslenzkur 
félagsskapur ætti aS haida áfram aS 
blómgast. Hvatti hún ÞjóSræknisfélagiS 
til aS finna mann eSa menn, er ættu hug- 
sjónir og hugrekki til að beita sér fyrir 
þessu máli. 

Lindal dómari kvaðst viljugur aS draga 
tillögu sína til baka til aS hindra ekki 
framkvæmdir, ef slíkur maSur eða menn 
skyldu finnast. 

Séra Bragi FriSriksson kvaS ráSlegt aS 
leita skoðana æskunnar um þetta mál, því 



126 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


„ef æskan vill rétta þér örfandi hönd, 
þá ertu á framfaravegi". 

Séra Jóhann Friériksson minntist þess, 
hve vel fjársöfnun fyrir háskólastólinn 
heföi gengiÖ og þætti sér gaman aS leggja 
þetta mál fyrir byggöarfóik sitt og sjá, 
hvernig þaÖ tæki I þaÖ. 

Dr. Beck sagöi, aö sú hugmynd væri 
innifalin i tillögunni og kvaöst vænta 
þess, aö karlmenn heföu þegiö svo mikið 
af hugsjónaauöi frá mæörum sínum og 
konum, aö þeir gætu komið stórmálum 
sem þessum í framkvæmd. 

Tillagan var samþykkt. 

Séra Eiríkur stakk upp á að sjö manna 
nefnd yrði kosin og var ákveöið aö af- 
greiða þá tillögu eftir hádegi. 

Þá var tekin fyrir önnur skýrsla alls- 
herjarnefndar. 

Pramhaldsskýrsla allsherjarnefndar 

1. MeÖ hugheilli þökk fyrir ógleyman- 
legar heimsóknir dr. Sigurgeirs Sigurös- 
sonar biskups og hið mikla starf hans í 
þágu Vestur-íslendinga og sambandsins 
milii þeirra og heimalandsins, sendir þjóð- 
ræknisþingið ekkju hans frú Guörúnu 
Pétursdóttur og öðrum ættmennum inni- 
legar samúðarkveðjur og biöur þeim 
blessunar. 

2. Minnugt hins langa og mikilvæga 
starfs Ásmundar P. Jóhannssonar I þágu 
vestur-islenzkra þjóðræknismála, og sér- 
staklega Þjóðræknisfélaginu til eflingar, 
vottar þjóðræknisþingið ekkju hans, frú 
Guðrúnu Jóhannsson, sonum hans og öðru 
skylduliði, djúpa samúð og biður þeim 
velfarnaöar. 

3. Meö þakklátum huga minnist þjóð- 
ræknisþingið dyggilegs starfs séra Egils H. 
Fáfnis, varaforseta Þjóöræknisfélagsins, í 
þágu þjóðræknismálanna, kirkju og kristni 
vor á meðal, og vottar ekkju hans, frú 
Ellen Fáfnis, og sonum þeirra, hugheila 
samúð og sendir þeim hlýjar kveðjur. 

4. (Kveðja til Ásmundar Guömundsson- 
ar, biskups Islands): 

ÞjóÖræknisþing Islendinga í Vestur- 
heimi sendir þér hugheilustu kveðjur og 
óskar þér ríkulegrar blessunar í biskups- 
starfi þínu. 

5. (Kveðja til Jóns J. Bíldfell): 

ÞjóðræknisþingiÖ þakkar margþætt 

störf þín I félagsins þágu og árnar ykkur 
hjónum blessunar. 

6. ÞjóÖræknisþingið samfangnar for- 
seta Þjóðræknisfélagsins, dr. Valdimar J. 
Eylands með þann maklega heiður, sem 
honum féll í skaut, er United College í 
Winnipeg sæmdi hann nýlega heiðurs- 
doktorsnafnbðt í guðfræði og biður honum 
blessunar í störfum hans. 

7. (Samúðarkveðja til ekkju Friöriks 
Kristjánssonar). 

8. Þjóðræknisþingiö þakkar hinum 
virðulega gesti, Han. Byron Ingimar John- 


son, fyrrv. forsætisráðherra British 
Columbia, komu hans og ræðuhöld, sem 
aukið hafa hróöur Islendinga og þvl um 
leið verið ágætt þjóðræknisstarf. Enn- 
fremur vottar þingið honum virðingu 
sína og sendir honum heillaóskir. 

9. Þjóðræknisþingið þakkar Sögunefnd- 
inni, undir formennsku Guðmundar F. 
Jónassonar forstjóra, ágætt starf. Jafn- 
framt felur þingið stjórnarnefndinni að 
ráðstafa því sem eftir er af óseldum eldri 
bindum sögunnar. 

10. Þjóðræknisþingið vottar frú Guð- 
mundu Ellasdóttur innilega þökk fyrir 
heimsókn hennar og ágætar söngsamkom- 
ur hennar á vegum félagsins. 

11. Þjóöræknisþingið færir þeim Mr. 
Hal Linker og Mr. A. K. Gee forstjóra 
hugheilustu þakkir fyrir sýningu hinnar 
prýðilegu Islandsmyndar, „Sunny Iceland", 
og vottar Mr. Linker sérstaka þökk fyrir 
það mikilvæga landkynningarstarf, er 
hann vinnur meö sýningu íslandsmyndar 
sinnar víðsvegar. 

12. Allsherjarnefnd leggur til, að þar 
sem Miss Margrét Pétursson varagjaldkeri 
getur ekki setið þing sökum lasleika, þá 
votti þingið henni virðingu sína og þökk 
fyrir unnin störf með því að senda henni 
blómvönd, ásamt ðskum félagsins um 
góðan bata. 

Richard Beck 

Mrs. Lovísa Gíslason 

E. S. Brynjólfsson 

Fyrsti liður samþykktur með meö þvl 
aö menn risu úr sætum, sömuleiðis annar 
og þriðji liður. Fjóröi, fimmti og sjötti 
liðir voru og samþykktir I einu hljóði. 

Forseti kunngerði þingheimi um andlát 
Friðriks Kristjánssonar þá um morgun- 
inn; hefði hann verið ágætur meðlimur 
félagsins frá fyrstu tíö, og mæltist forseti 
til þess aö ekkju hans væri vottuð samúð 
á tilhlýðilegan hátt. 

Tillaga dr. Becks, studd af séra Jóhanni 
Friðrikssyni, að forseta og skrifara væri 
falið að senda Mrs. Kristjánsson samúðar- 
kveðju frá þinginu var samþykkt I einu 
hljóði. 

W. J. Lindal skýrði frá því hve mikla 
ánægju Byron Johnson, fyrrv. forsætisráð- 
herra I British Columbia, hefði haft af 
heimsókn sinni til Winnipeg og kynnum 
sínum af Islendingum hér; heföi hann 
sagt, aö hann yrði sterkari íslendingur 
eftir þessa heimsókn. 

Tillaga dr. Becks, studd af mörgum, að 
þingið sendi Mr. Johnson kveðjuskeyti 
ásamt þökk fyrir komuna, samþykkt. 

Grettir L. Johannson þakkaði fyrir hönd 
stjúpmóöur sinnar og bræðra fyrir sam- 
úðarkveðjurnar vegna fráfalls föður hans, 
Ásmundar P. Jóhannssonar, ennfremur 
þakkaði hann fyrir blómsveig, er félagið 
sendi til útfararinnar. — Fundi slitið. 



ÞINGTÍÐINDI 


127 


Sjötti fundur 

þjóSræknisþingsins hófst kl. 1.30 eftir 
hádegi á miSvikudaginn. 

Mrs. Rósa Jóhannsson gerði tillögu um 
aS I staS þess aS senda ekkju FriSriks 
Kristjánssonar bréf yrSi sendur blóm- 
sveigur til útfararinnar. Var tillagan studd 
af mörgum og samþykkt. 

Þá var útgáfumáliS tekiS til umræSu á 
ný. Var fimmti liSur ræddur nokkuS. Var 
ritstjóri Lögbergs á þingi og bauS forseti 
honum aS taka til máls. SagSi Einar Páll 
Jónsson aS nákvæmlega sama tillaga hefSi 
veriS samþykkt af þinginu I fyrra, og hefSi 
hann ekki orSiS þess var aS hún hefSi 
boriS árangur. Hins vegar væri ekkert á 
móti því aS samþykkja tillöguna á ný og 
var þaS gert. 

6. liSur var mikiS ræddur og mælti 
séra Philip M. Pétursson mikiS meS því, 
aS hann yrSi samþykktur. SagSi hann aS 
Columbia Press hefSi fengiS prentun rits- 
ins í fyrra þrátt fyrir þaS þótt tilboS 
Viking Printers hefSi veriS lægra — 15 
cents á síSuna. SagSi hann ennfremur, aS 
Viking Printers hefSi ekki vandaS tilboS 
sitt í ár, því þeir hefSu þótzt vita, aS þeir 
fengju ekki prentun ritsins hvort sem 
væri. 

GuSmann Levy fjármálaritari félagsins 
sagSi, aS Viking Printers hefSi ekkl veriS 
veitt ritiS í fyrra vegna þess aS tilboSi 
þeirra hefSi fylgt skilyrSi um aS þeir 
hækkuSu prentverSiS, ef pappír hækkaSi í 
verSi, en þaS ár hefi pappírsverS fariS 
síhækkandi; hefSi þvl nefndinni fundist 
ráSlegra aS taka tilboSi Columbia Press, 
þótt þaS hefSi veriS ofurlítiS hærra. 

Grettir L. Johannson, féhirSir féiagsins, 
sagSi þaS rétt vera aS félagiS hefSi gert 
samning viS prentsmiSjurnar fyrir nokkr- 
um árum um aS þær fengju ritiS til 
skiptis, en eftir aS útgáfunefnd Heims- 
kringlu hefSi selt prentsmiSjuna væri sá 
samningur vitanlega úr gildi. SagSi hann, 
aS þaS væri fyrst og fremst skylda fram- 
kvæmdarnefndarinnar aS vernda hag fé- 
lagsins og Tímaritsins en ekki prentsmiSj- 
anna. SagSi hann, aS Viking Printers 
hefSi ekki veriS veitt TímaritiS 1 fyrra 
vegna þess, aS tilboS þeirra hefSi veriS 
skilyrSisbundiS — ekki hreint og beint. 
En I ár hefSi tilboS þeirra veriS miklu 
hærra en tilboS Columbia Press og hefði 
því ekki komiS til mála aS veita Viking 
Printers ritiS. 

Nú var umræSunum frestaS á ný, því 
klukkan var orðin tvö, lögboSinn kosn- 
ingatími embættismanna félagsins. Hlutu 
þessir kosningu: 

Dr. V. J. Eylands, forseti 

Séra Philip M. Pétursson, varaforseti 

Mrs. E. P. Jónsson, ritari 

Próf. Finnbogi GuSmundsson, v.-ritari 

Grettir L. Johannson, gjaldkeri 


Thor Viking, varagjaldkeri 
GuSmann Levy, fjármálaritari 
Ólafur Hallsson, varafjármálaritari 
Ragnar Stefánsson, skjalvörður. 

YfirskoSunnarmenn voru endurkosnir, 
þeir Steindór Jakobsson og Jóhann Th. 
Beck. 

Þá var kosin sjö manna milliþinganefnd 
I byggingarmáliS og eru þessi í henni: 

Mrs. Björg ísfeld 
Jón Ásgeirsson 
Próf. Tryggvi J. Oleson 
Jochum Ásgeirsson 
Séra Bragi FriSriksson 
Lúðvík Kristjánsson 
Erlingur Eggertson. 

Aftur var útgáfumálið tekið til umræðu, 
og gerSi Grettir L. Johannson þessa breyt- 
ingartillögu við 6. lið nefndarálitsins; að 
stjórnarnefndinni sé falið að sjá um prent- 
un Tímaritsins eins og að undanförnu. 
Var breytingartillagan studd af mörgum 
og samþykkt. 

7. og 8. liðir voru og samþykktir og svo 
nefndarálitið I heild með áorSnum breyt- 
ingum. 

Forseti skipaði milliþinganefnd I skóg- 
ræktarmálið og eiga þessir sæti I henni: 

Dr. Richard Beck 

Mrs. Marja Björnsson 

Próf. Finnbogi GuSmundsson. 

ÁUt laganefndar 

W. J. Lindal las skýrslu laganefndar og 
lagði til aS hún væri rædd liS fyrir lið og 
var það samþykkt. 

Laganefnd leggur til aS kosin sé þriggja 
manna milliþinganefnd, skipuð einum lög- 
lærðum manni, er taki lög félagsins til 
endurskoSunar með hliðsjðn af þeim til- 
lögum og umræðum, er fram hafi komið á 
þinginu: 

1. Að athuga á hvern hátt sé hægt eSa 
æskilegt að koma því fyrir aS fjarlægar 
byggðir geti myndaS sameiginlegar nefndir 
eða sambönd, sem hafi vald til að flytja 
mál þeirra og fá neytt atkvæðisréttar á 
ársþingum ÞjóSræknisfélagsins. 

2. Að 21. grein um rétt deilda til að 
njóta atkvæSisréttar skuli verða breytt á 
þann hátt, að hún verði I samræmi viS 
þá atkvæðagreiSsIu-aSferS, sem ÞjóS- 
ræknisfélagið álítur bezt viðeigandi og aS 
fjarlægar deildir fái tækifæri, án mikilla 
fjárútláta, til aS neyta atkvæSisréttar síns 
og taka þátt I umræöum á þingum. 

3. Að nefndin athugi möguleikana á þvl 
að vara-embættismönnum, sem búa I til- 
tekinni fjarlægS frá Winnipeg sé heimilaS, 
ef þeir óska þess, aS veita einhverjum 


123 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


meðlimum ÞjóSræknisfélagsins í Winnipet; 
skriflegt umboS til þess aS sitja 4 stjórn- 
arnefndarfundum í þeirra staS, þegar 
eitthvaS sérstakt er 4 dagskr4 stjórnar- 
nefndarinnar. 

W. J. Ijiiulai 
E. S. Brynjólfsson 
D. J. Li ndal 

1. liSur samþykktur samkvæmt tillögu 
Dr. Becks og Ingibjargar Jónsson. 

2. liSur samþykktur samkvæmt tillögu 
W. J. Lindals og Dr. Becks. 

3. liSur samþykktur samkvæmt tillögu 
séra Eiríks Brynjólfssonar, og var síSan 
nefndarálitiS samþykkt í heild. 

Forseti skipaSi eftirgreinda menn I 
milliþinganefnd til aS endurskoSa lög 
félagsins; 

W. J. Lindal, dómara 

G. L. Johannson, ræSismann 

Próf. Finnboga GuSmundsson. 

Dr. Beck las nú framhaldsskýrslu alls- 
herjarnefndar. 

9. liSur. Ingibjörg Jónsson lagSi til, en 
Jón Ásgeirsson stunddi, aS 9. liSur yrSi 
samþykktur og var hann borinn upp og 
samþykktur. 

10. liSur var samþykktur meS almennu 
lófaklappi. 

11. liSur. Samkvæmt tillögu Ólafs Halls- 
sonar, er studd var af mörgum, var þessi 
liSur samþykktur. 

12. liSur hlaut einróma samþykki. 

Dr. Beck skýrSi frá hinum frábærlega 
góSu ritdómum, sem bók frú Thorstlnu 
Jackson Walters hefir nú fengiS vlSa hjá 
hinum beztu gagnrýnendum stórblaSa og 
tímarita; sagSi hann þaS ganga krafta- 
verki næst, aS frú Thorstína hefSi getaS 


afkastaS þessu mikla verki, þrátt fyrir 
sjúkdómsbaráttu hennar. Hvatti hann 
þingmenn til aS kaupa þessa ágætu bók. 

Stjórnarnefndinni var faliS at athuga 
öll þau mál, er kynnu aS hafa gleymzt 
eSa veriS vanrækt af þinginu og var síSan 
fundi frestaS þar til I lok samkomunnar 
um kvöldiS. 

Samkoma ÞjóSræknisfélagsins var hald- 
in fyrir troSfullu húsi í Sambandskirkj- 
unni. 

SKEMMTISKRÁ: 

O, CANADA 
Samkoman sett 

Iframsögn kvæSa. Þrjár ungar stúlkur frá 
Nýja-lslandi: Judy VopnfjörS, Rosalind 
Pálsson og Jóna Pálsson. 

ViSureignin viS islenzkuna, 

-—Séra Robert Jack 
Ný íslenzk söngiög á hljómplötum 
Sjómannalíf 4 SuSurnesjum 

—Séra Eiríkur S. Brynjólfsson 
Útnefning heiSursfélaga 

ELDGAMLA ÍSAFOLD 
GOD SAVE THE QUEEN 

AS þessari ágætu skemmtun lokinni var 
tekiS til þingstarfa á ný. Venju samkvæmt 
útnefndi skrifari félagsins heiSursfélaga, 
sem í þetta sinn voru Dr. Stefán Einarsson 
og séra Einar Sturlaugsson prófastur á 
PatreksfirSi. Mælti Dr. Richard Beck meS 
útnefningu hins fyrrnefnda, en próf. Finn- 
bogi GuSmundsson meS útnefningu séra 
Einars; voru þeir kjörnir I einu hljóSi. 
SíSan lýsti forseti, Dr. Valdimar J. Ey- 
lands þessu þrítugasta og fimmta ársþingi 
ÞjóSræknisfélags Islendinga í Vesturheimi 
slitiS. 

VALDIMAR J. EYLANDS, forseti 
INGIBJÖRG JÓNSSON, ritari 



FÉLAGATAL 1954 


17 



mrn 

MARÍME 

MOrffRS 

CASOUNE 


• COMPLETE PARTS STOCK 
® SALES and SERVICE 


aSSuL y UMFORP ^EDLAND | IMITED 


576 WALL ST. 


Phone 3-7187 


WINNIPEG 


Branch Officest HEGINA, SASK. — SASKATOON, SASK. 






18 


AUGLÝSINGAR 
















FÉLAGATAL 1954 


19 


3. DBILDIR 

Deildin „Iðunn“ 
Leslie, Sask. 

R. Árnason 
Mrs. B. Axíjörð 
John Jóhannsson 
Páll Guðmundsson 
Th. Guðmundsson 
J. Ólafsson 
Jóel Sigurðsson 
Sigurður Sigurðsson 

G. Stefánsson 

Deildin Báran 
Mountain, N. Dak. 

Heiðursmeðlimir 
Dr. og Mrs. 

Richard Beck 
Hon. Guðmundur 
Grímsson 

H. T. Hjaltalin 

Rev. Theodór SigurSsson 
Jóhannes Anderson 


Embættismenn 

G. J. Jónasson, forseti 

H. B. Grímsson, skrifari 
H. Ólafsson, féhirðir 

P. B. ólafsson, 
fjármálaritari 

Mcðlimir 

A. M. Ásgrímsson 
Magnús Ásmundsson 
John H. Axdal 
Albert Bjarnason 
Herman Bjarnason 

B. T. Björnsson 
Hannes Björnsson 
Matt. Björnsson 
M. P. Björnsson 
S. A. Björnsson 
V. A. Björnsson 
Mike Byron 
PríSa Eggerts 
Einar Einarsson 
P. M. Einarsson 
Jón Einarsson 

J. J. Erlendson 
Mrs. E. H. Fáfnis 


Helgi Finnsson 
Jóhann Gestson 
D. Guðbjartsson 
Kristín Gudman 

C. J. Guðmundsson 
Erling Guðmundsson 
H. G. Guðmundsson 
Kristján Guðmundsson 
Sigmundur Guðmundsson 
Thorsteinn Guðmundsson 
V. G. Guðmundsson 
Frank Hall 
J. G. Hall 
H. T. Hannesson 
John A. Hansson 
Kenneth D. Indriðason 
A. J. Jóhannsson 
Pred G. Johnson 
Mrs. Garðar Johnson 
John H. Johnson 
Óli G. Johnson 
Óli Johnson 
H. M. Jónasson 
Krist. Kristjánsson 
Kristbjörg Kristjánsson 
S. S. Kristjánsson 


Margvísleg ábyrgð og fjársýsla. 


THE SARGENT 

ICELANDIC 


PHARMACY 

NATIONAL 


“Reliable Drug Store Service” 

LEAGUE 


SARGENT at TORONTO 



Phone 74-9165 

FROM A FRIEND 


M. SELBY 


THE 

Jack Si. John Drug Siore 

894 Sargent Ave. við Dipton St. 

Óskar viðskiftavinum sinum allra 
heilla, og þakkar viðskiftin. 

Slmi 3-3110 — Winnipeg 

H. SINGER, Proprietor 


ROBERTS & WHYTE 

LIMITED 

The West End’s 

Family Drug Store 

SHERBROOK & SARGENT 

Phone 74-3353 




Your Family Drug Store 


Compliments of . . . 

ELLICE PHARMACY 


Arlingion Pharmacy 

H. GURVEY, Chemist 


Prescription Specialists 

I. BOOKMAN, Druggist 

Phone 3-0120 


POST OFFICE 

616 Ellice Ave. at Maryland 


Soda Fountain — Lunches 

WINNIPEG 


Sargeni & Arlingion Ph. 3-5550 










20 


AUGLÝSINGAR 



M 


Distributors of: 

COMMERCIAL FISHING EQUIPMENT 

PARK - HANNESSON LIMITED 

55 ARTHUR STREET WINNIPEG, MAN. 

Phone 93-2401 

Branch Office: Edmonton. Alberta 







FÉLAGATAL 1954 


21 


Helgi Laxdal 
Leo Laxdal 

A. G. Magnússon 
W. N. Magnússon 
Alvin Melsted 
Hannes Melsted 
Leo Melsted 

W. Melsted 
Einar J. Mýrdal 
Steini Mýrdal 
J. K. ólafsson 
Helgi Reykdal 

B. S. Sigfússon 
P. S. Snowfield 
Oddur Sveinsson 
Aðalsteinn Thomasson 
John Thorarinsson 
Steve Thordarson 

G. Thorleifsson 
Ted Vatnsdal 

H. S. Walter 


Sambandsdeildin 
„Ströndin", 
Vancouver, B.C. 

Embættismenn 

S. Eymundsson, forseti 

B. E. Kolbeins, varaforseti 
G. Stefánsson, skrifari 
Séra E. S. Brynjólfsson, 

varaskrifari 

C. H. ísfjörtS, féhiröir og 
auglýsingastjóri 

S. V. Gillis, varaféhirSir 


Samvinnu nef nd 

Séra E. S. Brynjólfsson, 
formaóur 
B. E. Kolbeins 
S. Johnson 


Meðlimir 

óli Anderson 
S. Árnason 
Mrs. S. Árnason 
Th. Bergman 
Mrs. Á Björnsson 
Séra E. S. Brynjólfsson 
Frú E. S. Brynjólfsson 
Sig. Brynjólfsson 
Mrs. Sig. Brynjólfsson 
Mrs. Inga Egilsson 
Elías Eliasson 

E. E. Einarsson 
S. Eymundsson 
Mrs. S. Eymundsson 
Mrs. Matta Frederickson 
Dr. E. J. Friðleifsson 
Mrs. E. H. Hall 
H. J. Halldórsson 
Mrs. Anna Harvey 
Mrs. C. Helgason 
G. Hólm 
Mrs. G. Hólm 

B. O. Howardson 
Mrs. B. O. Howardson 

C. H. ísfjörS 
Mrs. C. H. ísfjörö 
G. Jacobson 
Mrs. G. Jacobson 
B. E. Kolbeins 
Mrs. B. E. Kolbeins 


F. O. Lyngdal 
Mrs. F. O. Lyngdal 
Mrs. K. Matthíasson 
Mrs. A. C. Orr 
ófeigur Sigurösson 
S. Sölvason 

G. Stefánsson 
Mrs. G. Stefánsson 
Jóhann Sigmundsson 
B. Thorlacius 

L. H. Thorláksson 
O. B. Thornton 
E. Vatnsdal 


Þjóðræknisdeildin ísland, 
Morden, Man. 

Stefán G. Einarson 
Árni Gillis, Jr. 

Árni R. Gillis 
Oscar Gillis 
Ragnar Gillis 
Lárus Gislason 
J. M. Gíslason 
T. J. Gíslason 
Mrs. T. J. Gíslason 
Leonard Helgason 
J. B. Johnson 
Mrs. J. B. Johnson 
óli Lindal 
Mrs. Fríða Lindal 
Mrs. Willie ólafson 
Jóhann P. Thomasson 
Jonathan Thomasson 
Thomas Thomasson 


Compliments of . . . 

ROSE 

ARLINGTON 

WONDERLAND 

WEST END LEADING THEATRES 



22 


AUGLÝSINGAR 
















FÉLAGATAL 1954 


23 


Stjómarnefnd 

Deiltlarinnar „Frón“ 1955 
WinnliKst, Man. 

Jón Jónsson, forseti 
735 Home St. 

Heimir Thorgrímsson, 
vara-forseti 
627 Agnes St. 

Thor Viking, skrifari 
515 Simeoe St. 

Ingi Sveinsson, 
vara-skrifari 
471 Home St. 

Jochum Ásgeirsson, 
gjaldkeri 
126 Lodge Ave. 

Valdimar Lárusson, 
vara-gjaldkeri, 

244 Lipton St. 

Gestur DavíCsson, 
fjármálaritari 
Ste 1 Diana Apts. 

Einar SigurSsson, 
vara-fjármálaritari 
585 Home St. 


Ævifélagar 
Grettir L. Johannson, 
ræðismaSur 
Walter Johannson 
Séra Philip M. Pétursson 
Grettir Eggertson 
Frú Anna Margrét Levy 
GuSmann Levy 
Eric ísfeld 
Mrs. B. E. Johnson 

Mcðlimaskrá Fróns 1954 
Hannes Anderson 
Ingólfur Anderson 
SigurSur Anderson 
Kristin Árnason 
Sigríður Árnason 
Sigurlaug Árnason 
Ingibjörg Ásgeirsson 
Jochum Ásgeirsson 
Jón Ásgeirsson 
Oddný Ásgeirsson 
Jón Ásmundsson 
Salome Backman 
Sigurbjörg BárSarson 


Jóhann Th. Beck 
V. Beek 

Jón Benediktsson 
Soffía Benjamínsson 
Rafnkell Bergsson 
Ólafur Bjarnason, 
Seattle, Wash. 

P. K. Bjarnason 
Andrés Björnsson 
B. E. Björnsson 
DavítS Björnsson 
HeiSmar Björnsson 
Marja Björnsson 
Rósa Björnsson 
Dr. S. E. Björnsson 
Shirly G. Biock 
Svava Bonnel 
GuSrún Brandson 
Oddur Brandson 
Gunnar Brynjólfsson 
Ingibjörg Butler 
Jóhannes Christie 
FriSmunda Christie 
Jón Christopherson 
Séra. Sig. Christopherson 



^Í/uMnd furtnJÚaAked WAeat 


Yoar tnoney back 
p/us 10% if you 
are not satisfiedf 





24 


AUGLÝSINGAR 









FÉLAGATAL 1954 


25 


H. F. Danielson 
Hólmfrí8ur Danielson 
FríÖa Davíðsson 
Gestur Davíðsson 
RagnheiSur DavíSsson 
Ölína Dunning 
Arni G. Eggertson, Q.C. 
Maja Eggertson 
C. O. Einarsson 
Jens Elíasson 
Gunnar Erlendsson 
Stefania Eydal 
Dr. Valdimar J. Eylands 
S. V. Eyford 
Anna Eyjólfsson 
Kristinn Eyjólfsson 
Þórdis Fisher 
Lára Freeman 
Victor Freeman 
Fred FriSfinnsson 
Ása FriÖriksson 
Mrs. J. E. Galbraith 
Inga Gilles 
J. S. Gilles 
Elma Gíslason 
Halldór Gíslason 
Hallbera Gíslason 
Hjálmar Gíslason 
Jónbjörn Gíslason 
Ragnar Gíslason 
Þorsteinn Goodman 
Ari Guömundsson 
Ingibjörg GuÖmundsson 
Júlía GuÖmundsson 
Kár GuÖmundsson 
Margrét Guðmundsson 
Próf. F. Guðmundsson 
Þorvaldur GutSmundsson 


Þorsteinn GuÖmundsson 

Matthildur Gunnlaugsson 

Sigríður Gunnlaugsson 

Ragnhildur Guttormsson 

Guðrún Hafliðason 

Jón Hafliðason 

Ella Hail 

Anna Halldórsson 

Jón Halldórsson 

T. H. Hallgrímsson 

B. Hallson 

Páll Hallson 

Thor Otto Hallson 

Th. Hannesson 

Fanney Helgason 

L. Helgason 

Rósa Hjartarson 

Lúðvík Hólm 

ólafía Isberg 

Björg Isfeld 

Sigríður Jakobsson 

Steindór Jakobsson 

Fred Jóel 

Guðmundur Jóhannesson 
Cristene Jóhannson 
Jón Jóhannsson 
K. W. Jóhannsson 
Rósa Jóhannsson 
S. Jóhannsson 
Jónas Jónasson 
Jón Jónatansson 
Finnur Johnson 
Gunnlaugur Johnson 
Guöríður Johnson 
Helgi Johnson 
Jón B. Johnson 
Ólína Johnson 
Pétur N. Johnson 


Þórdís Johnson 
Þorlákur Johnson 
Thomas G. Johnson 
Veiga Johnson 
Mrs. Bertha Jones 
Ásmundur Jónsson, 
Reykjavik, Island 
Dr. Björn Jónsson 
Ingibjörg Jónsson 
Jón Jónsson 
Jóna Jörundson 
Margrét Josephson 
Hallgerður Kristjánsson 
J. F. Kristjánsson 
Lúðvík Kristjánsson 
S. Kjartansson 
Steina Kristjánsson 
W. Kristjánsson 
H. V. Lárusson 
S. M. Lárusson 

J. J. Lindal 
Þóra Una Líndal 
Walter Lindal, dðmari 
Próf. Áskell Löve 

Ari G. Magnússon 
Jóhann Magnússon 
Magnús Magnússon 
Bragi Melar 
Þorsteinn Mýrmann 
Jakobina Nordal 

K. Normann 
G. Oddleifsson 
Sesilia Oddson 
Sveinn Oddson 
Valgarður Oddson 
Benidikt ólafsson 
Kristín Ólafsson 
Jón Ólafsson 




Bus. Phone 3-6091 Res. Phone 74-7026 

I.O.G.T. HALL 


WHITEY'S 

635 SARGENT AVE. 


Independent Service Slalion 

Dans- og fundarsalir nýlega 


GAS - OILS and GREASES 

endurbættir 


Repairs to All Makes of Cars 

Otlánsmaöur: Jón Halldðrson 


7 STEVENS CRT. Síml 3-5385 


Arlington and Portage WINNIPEG 


Compliments of . . . 


Compliments of . . . 

LUKE'S 


WILSON'S 

ELECTRIC MOTOR & 


CONFECTIONERY 

MACHINERY CO. LTD. 


PICARDY AGENCY 

318 NOTRE DAME AVENUE 
WINNIPEG 


589 Sargent Ave. Phone 74-1334 






26 AUGLÝSINGAR 














FÉLAGATAL 1954 


27 


óli ólafsson 

Próf. Tryggvi J. Oleson 
Crist. Oliver 
Mrs. Christ. Oliver 
Jónína Olson 
Snorri Olson 
Pálmi Pálmason 
P. S. Pálsson 
Mrs. P. S. Pálsson 
A. G. Paulson 
Stefanía Paulson 
G. E. Pétursson 
Hannes Pétursson 
Hannes J. Pétursson 
Hólmfríóur Pétursson 
Margrét Pétursson 
Ólafur Pétursson 
Petrína Pétursson 
P iitur J. Pétursson 
Þorvaldur Pétursson 
Þórey Pétursson 
P. S. Pétursson 
Art Reykdal 
Mínerva Sædal 
Jóhann Sigmundsson 
Björn Sigurbjörnsson 


Helga Sigurbjörnsson 
Einar SigurSsson 
GuSbjörg SigurSsson 
Halldór SigurSsson 
Jódís SigurSsson 
María SigurSsson 
Rannveig SigurSsson 
Regina SigurSsson 
Sigurþór SigurSsson 
Sigurbjörn SigurSsson 
Mrs. J. B. Skaptason 
HreiSar Skaftfeld 
GuSmundur A. Stefánsson 
Ragnar Stefánsson 
Hans M. Sveinsson 
Björgólfur Sveinsson 
Mrs. G. Sveinsson 
Ingi Sveinsson 
Kristin Sveinsson 
Halldór M. Swan 
Margrét Thorbergsson 
Thorbergur Thorbergsson 
Bára ÞórSarson 
ÞorgerSur ÞórSarson 
Reýnir ÞórSarson 
Geir Thorgeirson 


Heimir Thorgrimsson 
Laufey Thorgrímsson 
Mrs. Sigrún Thorgrímsson 
Soffanias Thorkelsson 
Carl H. Thorláksson 
ValdheiSur Thorláksson 
E. Thorsteinsson 
Th. Thorsteinsson 
Thor Thorsteinsson 
Emma Thorvaldson 
Jónas ÞorvarSarson 
ólöf Viking 
Thor Viking 

Deildin „Snæfell“, 
Churchbridge, Sask. 

Jón Freysteinsson 
G. F. Gislason 
Mrs. Gróa Gunnarsson 
Sveinbjörn Gunnarsson 
Mrs. B. E. Hinriksson 
Haildór B. Johnson 
Martin Johnson 
Gísli J. Markússon 
Th. Marvin 
porleifur Valberg 


J. J. Swanson & Co. Lld. 

REALTORS 

308 Avenue Bldg., Winnipeg 

Fasteignasalar, Leigja hús, Útvega 
peningalán og eldsábyrgS af öllu 
tagi. 

Talsími 92-7538 


KVEÐJUR FRÁ 

Parrish Heimbecker Ltd. 

Korniyfta atS Gimli 
Ágæt afgreiSsla 

B. R. McGIBBON, rátSsmaÖur 


Use 



INSULATION IN YOUR 
HOME 

IT IS THE LOWEST COST 
LABORATORY TESTED 
INSULATION ON 
THE MARKET 

Made by 

Thorkelsson Limited 

1325-1351 Spruce St. 

WINNIPEG MANITOBA 

Phone 72-9488—3 Lines 


Compliments to Our Many Icelandic Friends 

HOTEL VENDOME 

DICK MacPHERSON, Manager 

308 FORT STREET PHONE 92-1058 WINNIPEG, MAN. 






28 


AUGLÝSINGAR 



Buy OAKLAND Chicks and Turkey Poulls 

for Better Results 

OAKLAND HATCHERIES 

WINNIPEG - BRANDON - DAUPHIN 












FÉLAGATAL 1954 


29 


Deildin ,,Lundar“ 
Lundar, Man. 
Margrét Björnsson 
Anna Byron 
Kári Byron 
Ágúst Eyjólfsson 
Guðrún Eyjólfsson 
Séra Bragi Fri'Sriksson 
Frú Katrin FriSriksson 
Kristln Goodman 
Tómas Guðmundsson 
GuSrún Hallson 
Óiafur Hallson 
Stefán Hofteig 
Margrét Johnson 
Páll Johnson 
Sigrún Johnson 
Ásgeir Jörundsson 
Daniel ijíndal 
Jón Lindal 
Margrét Líndal 
RagnheiSur Magnússon 
Jensina McKenzie 
Bóas Ólafsson 
Dr. GuSmundur Paulson 
Kristln Pálsson 
Ingibjörg Rafnkelson 
Valdi Rafnkelson 
Eirlkur Scheving 
GuSrún Sigfússon 
Skúli Sigfússon 
Ásta Sigurdson 
Ljótunn Sveinsson 
Anna Thorgilson 
Jón Thorgilson 
Torfi Torfason 
Verma Zabrodny 

Deildin ,,Fjallkonan“ 
Wynyard, Sask. 
Gísli Benediktson 
Sigga Björnson 
Mrs. Halldóra Gíslason 
GuSmundur Grlmsson 
Finnbogi GuSmundsson 
Gunnar Jóhannsson 
Finnbogi Johnson 
Valdi Johnson 
Axel Jónasson 
Magnús Jónasson 
D. D. Magnússon 
Pétur porsteinsson 


Deildin „Brúin“, 
Selkirk, Man. 
Embættismenn: 

Einar Magnússon, forseti 
Helgi Thordarson, 
vara-forseti 
Allie Goodbrandson, 
skrifari 
Ásta Swanson, 
vara-skrifari 
Friðrik Nordal, féhirðir 
Margaret Goodman, 
vara-féhirSir 
Eiríkur Vigfússon, 
fjármálaritari 
Thora Austman, 
vara-f jármálaritari 
Ásta Swanson, bókavöröur 
Y firskoðunarmenn: 

Ásta Erickson 
Eiríkur Vigfússon 

Heiðursmeðlimir 

Bjarni Árnason 
Kristln K. Ólafsson 
Oddur Sveinsson 
Jón SigurSsson 

Meðlimir 
Katie Anderson 
Jón Árnason 
Márus Benson 
Jóhanna Goodman 
Jón Goodman 
Kristinn Goodman 
Ingveldur Henry 
Jón Hinriksson 
Joe Húnfjörð 
Guðrún ísfeld 
Gestur Jóhannsson 
Thórunn Jóhannsson 
Dr. E. Johnson 
Mrs. Gus Johnson 
Júllana Johnson 
Sigurbjörg Johnson 
Vigdis Johnson 
Freida Lyons 
óli Magnússon 
Rakel Maxson 
Sigrún Nordal 
Séra Sigurður ólafsson 


Ingibjörg Pálsson 
Jóhann Pétursson 
Bjarni Skagfjord 
Jofeta Skagfjord 
S. K. Stefánsson 
Gústi Sæmundsson 
W. P. Thorsteinsson 
Guðrún Vigfússon 


Deildin „Grund“ 
Glenboro, Man. 

Mrs. P. A. Anderson 
GIsli Björnsson 
H. Helgason 
Hermann Isfeld 
Ingi Jóhannesson 
Mrs. B. K. Johnson 
Th. A. ísleifsson 
B. S. Johnson 

G. S. Johnson 

H. S. Johnson 
S. S. Johnson 
Stefán Jónsson 
Tryggvi Johnson 
Margaret Josephson 
Conrad Nordman 

Mrs. Halldóra Pétursson 
Finna Sveinsson 
J. A. Sveinsson 


Deildin „Esjan“ 
Árborg, Man. 

Björn Anderson 
Björn Árnason 
Halldór Austman 
Björn Bjarnason 
G. B. Bjarnason 
T. Böðvarsson 
Guðrún Borgfjörð 
Mrs. Jódís Brandsson 
G. O. Einarsson 
Sigurður Einarsson 
Herdls Eiríksson 
Sigurlaug Eyjólfsson 
Villi Eyjólfsson 
Kr. N. S. Friðfinnsson 
Ingibjörg Gíslason 
Magnús Glslason 
Þórarinn Gíslason 
Jón Gunnarsson 


ROYAL DAIRY 



W. & O. Van Walleghem 
WINNIPEG MANITOBA 


WHITE'S ESSO SERVICE 

Everyone knows the reputation 
Icelanders have for making 


A Complete Service for Your Car 

wonderful coffee. 


Maryland and Sargent 

Such Coffee 

Deserves the Finest Cream 


Winnipeg, Man. 

KOYAL DAIRY’S CREAM 

Phone 40-2976 808 Cambrldge St. 


C. W. White Phone 74-1522 





30 


AUGLÝSINGAR 


SATISFYING CANADIANS SINCE 1877 

Drewrys dry ginger ale 

Always Good! Always Welcome! 


Best Wishes 

THE G. McLEAN COMPANY LIMITED 

WHOLESALE GROCERS 

WINNIPEG MANITOBA 


SAVE 



ÍOUR OLD WOOLLENS 
AND COTTON CLOTH! 

THEY ARE WORTH 
MONEY ON THE 
PURCHASE OF NEW 
WOOLLEN BLANKETS 
AND MANY OTHER 
ALL-WOOL ARTICLES. 

WRITE, PHONE OR 
DROP IN FOR YOUR 
FREE CATALOGUE AND 
FULL INFORMATION. 


FAIRFIELD 

AND SONS LTD. 
WOOLLEN MILLS 

1825 ELLICE AVE. 

PHONE 6-4806 


Wishing the 
lcelandic League 
the Success 
They Deserve. 

© 

SUPERCRETE LIMITED 

802 St. Joseph St. 

ST. BONIFACE MANITOBA 











FÉLAGATAL 1954 


31 


Elli Guðmundsson 
Séra Robert Jaok 
Helgi Jakobsson 
Mrs. Una G. Jakobsson 
Mrs. Kristveig Jóhanness. 
Eyrikka Johnson 
Mrs. Þorbjörg Jónasson 
Ari Jónsson 
B. J. Lifman 
S. O. Oddleifsson 
Jón Pálsson 
Þorgrímur Pálsson 
Pranklin Pétursson 
Sigurjón Þórðarson 
Gunnar Sæmundsson 
Mrs. G. Sæmundsson 
A. S. Sigurðsson 

F. P. Sigurðsson 
Bjarni Sigvaldason 
Guðni Sigvaldason 
Mrs. G. Sigvaldason 
Lára Sigvaldason 
S. I. Sigvaldason 
Sig. Sigvaldson 
Sigurður Sigvaldason 
Valdimar Sigvaldason 
Jón Skagfjörð 
Jónas G. Skúlason 
Páll Stefánsson 
Mrs. Svanbjörg Sveinsson 
Bergur Vigfússon 
Emilía Vigfússon 
Þórunn Vigfússon 


Þjóðræknisdet 1 din „Gimli“ 
Gimli, Man., 1953 

Mrs. Kristín Thorsteinson, 
forseti 

Mrs. H. G. Sigurdson, 
vara-forseti 

Ingólfur N. Bjarnason, 
skrifari 

Mrs. I. N. Bjarnason, 
vara-skrifari 

W. J. Árnason, gjaldkeri 
frá 20. júni, 1952 

Mrs. W. J. Árnason, 
vara-féhirðir 

Hjálmur V. Thorsteinson, 
fjármálaritari 

Sigurjón Jóhannsson, 
vara-fjármálaritari 


Mrs. Guðrún Stevens, 
skjalavörður 

Meðlimir: 

Guðjón Árnason 
Miss Karen Árnason 
Miss Helga Árnason 
Helgi Benediktsson 
Sigurður Baldvinsson 
Miss Sæunn Bjarnason 
Mrs. Haroid Bjarnason 
Mr. T. O. Björnsson 
óli Bjarnason 
Mrs. Joe Bjarnason 
Sveinn Björnsson 
Friðfinnur Einarsson 
Einar A. Einarsson 
Einar S. Einarsson 
Mrs. Ingi Einarsson 
Guðmundur Fjelsted 
Sveinn Geirhólm 
Mrs. Guðný Geirhólm 
Mrs. Sigrún Gíslason 
Mrs. Adolf Hólm, 

Miss Sigríður Hjartarson 
Mrs. Margaret Hannesson 
Miss Magnúsina Hall- 
dórsson 

Mrs. J. J. Johnson 
Paul Johnson 
Mrs. Júlíana Johnson 
Kristinn C. Johnson 
J. B. Johnson 
Mrs. J. B. Johnson 
Mrs. Albina Johnson 
Oli Josephson 
Mrs. Anna M. Jónasson 
Mrs. J. Jacobson 
Ted Kristjánsson 
Mrs. Elín Kristjánsson 
Mrs. T. PI. Kardal 
ólafur N. Kardal 
Mrs. O. N. Kardal 
OIi Markússon 

G. B. Magnússon 
M. S. Magnússon 
Jón Magnússon 
G. E. Narfason 
Lárus B. Nordal 
Guðm. Peterson 
Mrs. Sam Peterson 
Mrs. Baldur Peterson 


Dóri Peterson 
Miss Sigurbjörg 
Stefánsson 
Eric Stefánsson 
Valdimar Stefánsson 
Mrs. L. Stevens 
Mrs. John Stevens 
Mrs. Margaret Sigurðsson 
Miss Guðrún Sigurðsson 
Mrs. H. Sigurðsson 
Björn Sigurðsson 
Séra H. S. Sigmar 

H. G. Sigurðsson 
Mrs. Jane L. Sveinsson 
Miss Margaret Sveinsson 
Mrs. Ingibjörg Sveinsson 
Jóhann Sæmundsson 
Mrs. Norman K. Stevens 
Mrs. Kári Thorsteinsson 
Óli Thorsteinsson 
G. H. Thorkelsson 
Mrs. Grace Thorkelsson 
Mrs. Lára Tergesen 
Mrs. J. Ágústa Tallman 
Mrs. Guðrún Thompson 

Meðlimir „öldu“ árið 1953 
Blaine, Wash. 

Sigurður Arngrímsson 
Þórhalla Arngrímsson 
Margrét J. Benediktsson, 
heiðursmeðlimur 
Sigurjón Björnsson 
Ágúst G. Breiðfjörð 
Rósa Casper 
Andrew Danielson 
Bertha Danielson 
Guðm. Davíðsson 
Hólmfríður Davíðsson 
Gísli Guðjónsson 
Ágústina Goodman 
Hólmfríður Guðjónsson 
Guðmundur Guðbrandson 
Elin Guðbrandson 
Guðmundur Guðmundsson 
Helgi Sigurður Helgason 
Guðmundur P. Johnson 
Margrét Johnson 
Jðhann G. Jóhannsson 
Sólveig Jóhannsson 
Sigriður J. M. Johnson 
Rúna Johnson 


See Salisbury's NEW DRIVE IN 

at the AIRPORT 

ELLICE and ROSEBERRY 





32 


AUGLÝSINGAR 


















FÉLAGATAL 1954 


33 


Thorbjörg Johnson 
Helga Júlíus 
Magnús GuSlaugsson 
Óllna GuSlaugsson 
Albert E. Kristjánsson 
Anna Kristjánsson 
Jón Laxdal 
Kristín Llndal 
Anna Lyngholt 
Einar Símonarson 
Stefán SkagfjörS 
Dr. H. S. Sigmar 
Margrét Sigmar 
Helgi Steinberg 
Kristín Steinberg 
Herdís Stephanson 
Jóhann J. StraumfjörS 
Bella StraumfjörS 
Sólveig Sveinsson 
Dagbjört VopnfjörS 

Þjóðræknisfclag 

íslendinga 

Tilgangur félagsins er að 
efla, eftir þvl sem viS 
verður komið, samband 
og samstarf íslendinga 
heima og erlendis. Stofn- 
aS 1. desember 1939. 

Félagatal 1954 
Stjórn 

Dr. Þorkell Jóhannesson, 
háskólarektor, forseti 
Ófeigur J. Ófeigsson, 
læknir 

Dr. SigurSur SigurSsson, 
yfirlæknir 


Kristján GuSlaugsson, 
hæstaréttarlögmaSur 
Dr. Steingrímur J. 

Þorsteinsson, prófessor 

Forseti íslands, 

herra Ásgeir Ásgeirsson. 
BessastöSum 

Ævifélagar 
Fanney Benónýs, 
Hverfisgata 57 A 
FriSrik Magnússon, 
stórkaupm., 

Vesturg. 33 
Kristján Gestsson, 
framkv.stj., 

Smárag. 4 

Sigfús B. Bjarnason, 
stórkaupm., 

VíSimel 66 
Haukur Thors, 
framkv.stj., 

Smárag. 16 
Kjartan Thors, 
framkv.stj. 

Smárag. 13 
Ólafur Thors, 
forsætisráSherra, 
GarSastræti 41 
Richard Thors, 
framkv.stj., 

Sóleyjarg. 25 

Reykjavík 

ASalsteinn Guðmundsson, 
afgr.m., 

Hofsvallag. 15 


Alexander Jóhannesson, 
prófessor, 

Hringbr. 57 
Ingi Árdal, kaupm., 
Lokastlg 7 
Ársæll Árnason, 
bókbindari, 

Sólvallag. 31 
Ásgeir Ásgeirsson, 
præp. hon., 

Sólvallag. 51 

Ásmundur GuSmundsson, 
biskup, 

Laufásveg 75 
Árni Benediktsson, 
forstjóri, 

Reynimel 23 
Árni FriSriksson, 
fiskifræSingur, 

Höfn, Selt. 

Ásgeir Ásgeirsson, 
kaupm., 

Karfavogi 44 
Ágústa Sigfússon, frú, 
Sólvallag. 11 
Bjarni Jónsson, 
framkv.stj., 

Laufásveg 46 
Bjarni Bjarnason, læknir, 
MáfahliS 30 
Bjarni Benediktsson, 
ráSherra, 

BlönduhlIS 35 
Bjarni G. Magnússon, 
bankaritari, 
Landsbankanum 
Bjarni Björnsson, 
stórkaupm., 

Miklubraut 38 


DR. E. JOHNSON 

Eveline St. 

Phone 3121 

SELKIRK MANITOBA 


SELKIRK GARAGE 

At the Bridge 

GEO. SIGURDSON, Prop. 

Phone 3111 

Meleor, Mercury and Lincoln 


Thomas P. Hillhouse, Q.C. 

Barrister, Solicitor and Notary 
Phone 3051 

SELKIRK MANITOBA 


R.C.A. DRY GOODS & 
VARIETY STORE 

Owned and Operated by 
SPENCER W. KENNEDY 

Phone 3881 

SELKIRK MANITOBA 







34 


AUGLÝSINGAR 


In Appreciation to Our Many Icelandic Friends 

Buckingham Cigarettes 

They’re so good tasting 


Compliments of 


THE CODVILLE COMPANY 

LTD. 

Packers of 


GOLD STANDARD and TRYSOM PRODUCTS 

Winnipeg - Brandon - Yorkton - Saskatoon 

Prince Alberl 


M.Kim FURS 

Established 1914 

FURS OF DISTINCTION 

First in Quality and Workmanship — Reasonable Prices 

316 Donald St. Winnipeg, Manitoba Phone 92-4025 


SPRAGUE LUMBER COMPANY LIMITED 

56 Myrtle St. Phone 74-5514 Winnipeg 3. Man. 

WHOLESALE DISTRIBUTORS 
Warehouse and Carload Lots 

J. SHANSKI, President E. R. JOHNSON, Sec.-Treas. 


ARMSTRONG GIMLI FISHERIES LTD. 

Agenls for BRITISH COLUMBIA PACKERS LTD. 
"CLOVER LEAF" PRODUCTS 

592 SARGENT AVENUE 

WINNIPEG PHONE 74-2534 MANITOBA 









FÉLAGATAL 1954 


35 


Björn Snæbjörnsson, 
stórkaupm., 
öldug. 3 

Björn ÞórtSarson, dr. jur., 
Hringbraut 22 
Björn Gunnarsson, 
skrifari, 

Pjölnisveg 13 
Valtýr Blöndal, 
bankastjóri, 

Hávallag. 11 
Eggert P. Briem, 
fulltrúi, 

Plókag. 29 
Bergur Jónsson, 

pípulangningama'Sur, 
Bjargarstíg 17 
Benjamín Einarsson, 
verzlunarmaSur, 
öldug. 30 A 
BæjarbókasafniS 
Bergsveinn Bergsveinsson, 
vélstjóri, 

Laugateig 7 

Dagfinnur Sveinbjörnsson, 
fulltrúi, 

Kjartansg. 7 
DaviS ólafsson, 
fiskimálastjóri, 

Mararg. 5 
Árni G. Eylands, 

stjórnarráSsfulltrúi, 
Sóleyjarg. 35 
Einar B. Kristjánsson, 
húsasmlSameistari, 
Preyjug. 37 
Einar Glslason, 
málarameistari, 
BergstaSastræti 12 A 


Einar Pétursson, 
stórkaupm., 

Smárag. 1 

Einar GuSmundsson, 
stórkaupm., 

GarSastræti 47 
Einar Stefánsson 
frá MöSrudal, 
Hringbraut 50 
Elínborg Lárusdóttir, 
skáldkona, 

Vitastíg 8 

Einvar'Sur HallvarSsson, 
fulltrúi, 

Hátún 7 

Eggert Steinþórsson, 
læknir, 

MávahlíS 44 
Eggert Kristjánsson, 
stórkaupm., 

Túngötu 36 
Eyjólfur ÞórSarson, 
símamaSur, 

Barónsstlg 27 
Egill Vilhjálmsson, 
forstjóri, 

Laufásveg 26 
Egill Sigurgeirsson, hrl., 
Hringbraut 110 
Eirtkur GuSmundsson, 
fulltrúi, 

Njálsgötu 84 
FriSgeir Björnsson, 
stjórnarráSsfulltrúi, 
Hringbraut 65 
Freysteinn Gunnarsson, 
skólastj. Kennarask. 


PriSa ÞórSardóttir, 
saumakona, 

Þórsg. 1 

GuSmundur GuSjónsson, 
kaupmaSur, 

LangahlíS 2 5 
GuSm. R. Oddsson, 
forstjóri, 

Laugaveg 61 

GuSm. Kr. GuSmundsson, 
skrifstofustjóri, 
BergstaSast. 82 
GuSm. Þórarinsson, 
verkstjóri, 

Hamarshúsi 
GuSm. ófeigsson, 
skrifstofustjóri, 
BarmahlíS 5 
GuSm. Vilhjálmsson, 
forstjóri, 

BergstaSastr. 75 
GuSm. Benediktsson, 
bæjargjaldkeri, 
Grenimel 39 
Gunnar Einarsson, 
prentsmiSjustjóri, 
GarSastr. 34 
Gunnar GuSmundsson, 
verktaki, 

Lindarg. 23 

GuSrún GuSlaugsd., frú, 
Preyjug. 37 
GuSrún Jónasson, 
kaupkona, 
Amtmannsstlg 5 
GarSar Glslason, 
stórkaupm., 

New York, U. S. A. 


W. I. EASTON. M.D. 

LYPJA- og SKURÐLÆKNIR 

PHONE 3851 

Eveline and Clandeboye 
SELKIRK MANITOBA 


Builders of Truck Bodies and 
Trailers of Every Description 

Repairing - Painting - Springwork 
Acetylene and Arc Welding 

Modern Body Works 

Auto Beauly Clinic 

J. BUFFIE & SONS 

Phone 4301 Main St. at Morris Ave. 

SELKIRK, MAN. 



Compliments of . . . 

LISGAR HOTEL 

BOB HAWES, Mgr. 

Phone 3581 

SELKIRK MANITOBA 


EVERYBODY 

NEEDS MILK 

Lakeland Dairies Ltd. 

SELKIRK, MAN. 

Fred L. Luining Phone 3681 

PROTECTED FROM 
PAIL TO PALATE 






36 


AUGLÝSINGAR 














FÉLAGATAL 1954 


37 


Gfsli Jónsson, 
alþingismaSur, 

Ægisgötu 10 
Gísli Guömundsson, 
tollvöröur, 

Sogavegi 122 
Gísli Gíslason, íulltrúi, 
DrápuhlíÖ 1 

Guöbrandur Magnússon, 
forstjóri, 

Ásvallag. 52 

Gústaf A. Sveinsson, hrl., 
Melhaga 16 
Gústav A. Jónasson, 
skrifstofustjóri, 
GarÖastræti 40 
Jðn Hafstein, tanniæknir, 
Brávallagötu 16 
Helgi Hjörvar, 
skrifstofustjóri, 
SutSurgötu 6 

Hallgr. P. Hallgrímsson, 
forstjóri, 

Sóleyjarg. 29 
Helgi Lárusson, forstjóri, 
Skeggjagötu 4 
Halldðr Halldórsson, 
arkitekt, 

DrápuhlíÖ 12 
Helga SigurÖardóttir, 
skólastjóri, 

Drápuhliö 42 
Hannes Þórarinsson, 
læknir, 

Sóleyjarg. 27 
Hermann Jónasson, 
fyrrv. ráðherra, 
Tjarnarg. 42 

Xngvar Pálsson, gjaldkeri, 
öldugötu 54 
Indriði Indriðason, 
rithöfundur, 

Stórholt 17 
Ingimar Jónsson, 
skólastjóri, 

Vitastlg 8 

Jón Loftsson, forstjóri, 
Hávallag. 13 
Jón Ó. Gunnlaugsson, 
fuiltrúi, 

Veltusund 3 
Jón Dúason, dr. jur., 
Þingholtsstr. 28 


Jón Þórarinsson, 
cand. pharm., 
Langholtsveg 92 
Jón Emil Guðjónsson, 
framkv.stj., 

Túngötu 47 
Jón Sigtryggsson, 
dómvörður, 

Ásvallagötu 5 
Jón Eiríksson, 
sölumaður, 

Lækjarg. 12 B 
Jón Þorvarðsson, kaupm., 
öldugötu 26 

Jón Maríasson, bankastj., 
Ægissíðu 
Jón Sigurðsson, 
skrifstofustjóri, 
Hólavallag. 7 
Jðn Sigtryggsson, 
aðalbókari, 

Fálkag. 22 
Jóhann Þ. Jósefsson, 
fyrrv. ráðherra, 

Berg. 86 

Jóhanna Friðriksdóttir, 
fyrrv. yfirljósmóðir, 
Barónsstíg 63 
Júlíus Jónsson, 
innheimtumaður, 
Grandavegi 39 B 
Jakob Jónsson, 
sóknarprestur, 

Engihlfð 9 
Jakob Erlendsson, 
fulltrúi, 

Þórsgötu 3 
Gísli Johnsen, 
stórkaupm., 

Túngötu 7 
Jónas Kristjánsson, 
læknir, 

Gunnarsbraut 28 
Jónas Jónsson, 
fyrrv. ráöherra, 
Hávallag. 24 
Jónas Sveinsson, læknir, 
Bergstaðastr. 67 
Jóhannes Guðfinnsson, 
gjaldkeri, 

Blönduhlíð 2 


Snæbjörn Kaldalóns, 
cand. pharm., 

Laugaveg 92 
Kristinn Stefánsson, 
læknir, 

Miklubraut 46 
Kristján Hannesson, 
læknir, 

Skaftahlfð 15 
Kristján Einarsson, 
forstjóri, 

Smárag. 3 

Kristján Kristjánsson, 
borgarfógeti, 

Ránarg. 18 
Lárus Sigurbjörnsson, 
fulitrúi, 

Tómasarhaga 12 
Lárus G. Lúðvígsson, 
framkvæmdastjóri, 
Hagamel 10 
Daisy Lúðvígsson, frú, 
Hagamel 10 
Leifur Haraldsson, 
skrifari, 

Langahlfð 7 
Leifur Ásgeirsson, 
prófessor, 

Hverfisg. 53 
Lestrarfélag kvenna 
Magnús Jónsson, 
prófessor, 

Laufásvegi 65 
Magnús Stefánsson, 
Laugarásvegi 65 
María Maack, 
forstöðukona, 
Þingholtsstræti 25 
Magnea Þórðardóttir, frú, 
Berstaðastræti 86 
Margrét Guðmundsdóttir, 
tannsmiður, 

Freyjug. 38 
Matthías Þóröarson, 

fyrrv. þjóðminjavörður, 
Vonarstræti 8 
Jakob Möller, 

fyrrv. sendiherra, 
Hólatorg 2 

Nikulás E. Þórðarson, 
verkamaður, 

Baldursg. 31 


We Help You 
Plan Your 
New Home 
and 

Buildings 



A. J. SEEBY, Manager GIMLI, MAN. 




38 


AUGLÝSINGAR 














FÉLAGATAL 1954 


39 


SigurBur Nordal, 
sendiherra, 

Baldursg. 33 
Oddur Jónsson, 
framkv.stj., 

Grenimel 25 
Oddur Björnsson, 
afgreiöslumaSur, 
Laugavegi 130 
Oddur G. GutSjónsson, 
hagfræSingur, 

Flókag. 55 
Ólafur H. Sveinsson, 
forstjóri, 

Mímisveg 8 
Ólafur Lárusson, 
prófessor, 

Tjarnargötu 14 
ólafur Jóhannesson, 
læknir, 

Njálsgötu 55 

Ottó J. ólafsson, fulltrúi, 
Bollagötu 14 

Páll ÉZophontasson, alþm., 
Sóleyjarg. 7 

Pétur Jónsson, gjaldkeri, 
DrápuhlIS 1 
Carl Ryden, kaupm., 
Birlksg. 29 

Ragnar ólafsson, hrl., 
Háteigsvegi 26 
Ragnar Jónsson, hrl., 
Tjarnargötu 22 
Kristján J. Reykdal, fltr., 
GuSrúnargötu 10 
SigurSur Sigurgeirsson, 
bankaritari, 

Lækjarg. 3 
SigurSur Kristinsson, 
fyrrv. forstjóri, 

Bárug. 7 

SigurSur Jóhannsson, 
kaupm., 

Freyjug. 43 
SigurSur Haraldsson, 
efnisv., 

NjarSarg. 49 
SigurSur Ólason, lögfr., 
LangahlíS 7 

Sig. Hólmsteinn Jónsson, 
blikksmíSameistari, 
Mlmisveg 6 


Sig. Jónasson, forstjóri, 
Miklubraut 3 
SigríSur Valdimarsdóttir, 
skrif., Birkimel 8 B 
Sigurjón Danivalsson, 
forstjóri, 

Reynimel 47 
Sigurjón SigurSsson, 
fulltrúi, 

Laufásveg 3 8 
Stefán ólafsson, læknir, 
Laugaveg 144 
Samvinnuskólinn 
Sigurvin Einarsson, 
framkvæmdastjóri, 
MjóuhlíS 2 
Sveinn Helgason, 
stórkaupmaSur, 
Snorrabraut 85 
Sigurbjörn Á. Gíslason, 
prestur, Ási 
Thor Jensen Brand, 
BarmahlíS 
Jón Thordarson, 

forstjóri, BarmahlIS 23 
M. Scheving Thorsteinsson 
forstjóri, Laufásveg 62 
Tómas GuSmundsson, 
rithöfundur, 
BergstaSastræti 48 
Gunnar Thoroddsen, 
borgarstjóri, 

Aragötu 8 
Jakob Thorarensen, 
rithöfundur, 
Ljósvallagötu 10 
Tryggvi ófeigsson, 
útgerSarmaSur, 
Hávallagötu 9 
Valtýr Stefánsson, ritstjóri 
Laufásveg 69 
Viggó Nathanelsson, 
fulltrúi, Skipasund 27 
Valdimar B. Valdimarsson 
bílstjóri, VlSimel 2 3 
Valdimar Kr. Árnason, 
pípulagningamaSur, 
Vitastíg 9 

Vilhjálmur Þ. Gíslason, 
útvarpsstjóri 
Victor Gestsson, læknir, 
BóistaSahlíS 5 


ViStækjaverzlun ríkisins 
Benedikt G. Waage, 
kaupmaSur, 

Laugavegi 59 
Vilhjálmur Þór, forstjóri, 
Hávallagötu 1 
ÞjóSminjasafn íslands 
ÞórSur Kristjánsson, 
kennari, 

BlönduhlíS 33 
Þóroddur E. Jónsson, 
stórkaupmaSur, 
Hávallagötu 1 
Þorgeir Sveinbjörnsson, 
forstjóri, 

DrápuhlíS 28 
Þorsteinn G. I. Árnason, 
vélstjóri, 

Túngötu 43 

Þorsteinn Þorsteinsson, 
fv. hagst.stj., 

Laufásveg 57 
Þorkell Ingibergsson, 
byggingameistari, 
VíSimel 19 

Þórarinn Gr. Víkingur, 
skrifari, 

Ljósvallagötu 8 


Gullbringu- og 
Itjósarsýsla 
Emil Jónsson, 
vitamálastjóri 
HafnarfirSi 

Þóroddur GuSmundsson, 
kennari, HafnarfirSi 
Loftur Bjarnason, 
útgerSarmaSur, 
HafnarfirSi 
Hlynur Sigtryggsson, 
veSurfræSingur, 
Keflavíkurflugvelli 
Jón M. GuSmundsson, 
bústjóri, Reykjum 
Halldóra Sigurjónsson, 
frú, Kópavogi 
Sigfús Halldórs 

frá Höfnum, skrifari, 
Kópavogi 

Eyjólfur Jóhannsson, 
forstjóri, Sólbakka 


Compliments of 


Dr. F. E. 

SCRIBNER 

GIMLI 

MANITOBA 


Compliments of . . . 

GIMLI THEATRE 

HARRY GREENBERG 

GIMLI MANITOBA 




40 


AUGLÝSINGAR 














FÉLAGATAL 1954 


41 


Mýra- og Borgarfjarðar- 
sýsla 

Bókasafn Akraness 
Bændaskólinn 
á Hvanneyri 

Einar Kristleifsson, bóndi, 
Runnum 

Vigfús Guðmundsson, 
HreSavatnsskála 
Haukur Jörundsson, 
Hvanneyri 

Dalasýsla 

Haraldur Kristjánsson, 
bóndi, SauSafelli 
Brynjólfur Haraldsson, 
bóndi, Hvalgröfum 

Snæfellsnesssýsla 
Jóhannes Kristjánsson, 
útvegsbóndi, Rifi 

Barðastrandasýsla 
Guðm. Guðmundsson, 
bóndi, Skáleyjum 
Sýslubókasafn 
V.-Barðastrandasýslu 
Einar Sturlaugsson, 

prófastur, Patreksfir'ði 
Bókasafnið, Platey á 
Breiðafirði 

Jón Jóhannsson, bóndi, 
Mýrartungu 

í saf j arðarsýslu r 
Jóh. Gunnar Ólafsson, 
bæjarfógeti, IsafirSi 
Árni Matthlasson, 
umboSssali, ísafirSi 
Eiías J. Pálsson, 
kaupmaSur, ísafirSi 
BókasafniS, IsafirSi 
Ragnar H. Ragnar, 
söngkennari, ísafirSi 
Gfsli Vagnsson, Mýrum 
Jóhannes Davíðsson, 
bóndi, NeSri-Hjarðard. 

Strandasýsla 
Andrés Ólafsson, 

prófastur, Hólmavík 
GuSm. 1. Valgeirsson, 
bóndi, Bæ 

Lestrarfélag Árneshrepps 


Húnavatnssýslur 
SigríSur Kolbeins, 
prestsfrú, MelstaS 
Bókasafn Vestur- 
Húnavatnssýslu 
P. V. G. Kolka, 
héraSslæknir, 

Blönduós 

Jón Þórarinsson, bóndi, 
Hjaltabakka 
GuSmundur Gíslason, 
skólastjóri, 

Reykjaskóla 

Jakob B. Bjarnason, Slðu 
Jón Pálmason, 

alþingismaSur, Akri 

Skagafjarðarsýsla 
Jón SigurSsson, 
alþingismaSur, 

ReynistaS 

Arngrímur SigurSsson, 
bóndi, Litlu-Gröf 
Lestrarfélag 
GoSdalssóknar 
Hróbjartur Jðnsson, 
bóndi, Hamri 
Magnús Bjarnason, 
kennari, Sauðárkróki 
SýslubókasafniS 
Bessi Gíslason, bóndi, 
Kýrholti 

Halldór Benediktsson, 
VarmahlíS 
Tóblas Sigurjónsson, 
bóndi, Geldingarholti 
Lárus Arnórsson, 

sóknarprestur .Miklabæ 

Eyjafjarðarsýsla 
GuSrún Björnsdóttir, frú, 
SiglufirSi 

Þorm. Eyjólfsson, konsúll, 
SiglufirSi 

Bókasafn SiglufjarSar 
SigurSur Stefánsson, 

prðfastur, MöSruvöllum 
Menntaskólinn á Akureyri 
AmtbókasafniS 

Þingeyjarsýslur 
FriSrik A. FriSriksson, 
prófastur, Húsavlk 


Jónas Egilsson, verzlm. 
Húsavík 

Karl Kristjánsson, 

alþingismaSur, Húsavík 
Þórir FriSgeirsson, 
gjaldkeri, Húsavlk 
Jón Árnason, hreppstjóri, 
Þverá 

Jón SigurSsson, bóndi, 
Yzta-Felli 

Þorm. Torfason, bóndi,' 
BirmingsstöSum 
Lestrarfélag Hálshrepps 
Ari Sigurbjörnsson, bóndi, 
Máskoti 

örn Sigtryggsson, bóndi, 
HallbjarnarstöSum 
Árni Jakobsson, bóndi, 
Skðgarseli 

Jðn Haraldsson, bóndi, 
EinarsstöSum 
KonráS Eriendsson, 
kennari, Laugaskóla 
Páll H. Jónsson, 
söngkennari, 

Laugaskóla 
Þór Pálsson, bóndi, 
HalldórsstöSum 
Þórólfur Jónsson, bóndi, 
Hraunkoti 

Hallur Þ. Hallgrimsson, 
Hðlum 

Jónas Snorrason, 
hreppstjóri, Þverá 
GuSm. Kristjánsson, 
bóndi, Núpi 

Helgi Kristjánsson, bóndi 
Leirhöfn 

Björn Kristjánsson, 
fv. aiþingismaSur, 
Kópaskeri 
Páll Þorleifsson, 
sóknarprestur, 
SkinnastaS 

Múlasýslur 

GIsli Helgason, bóndi, 
SkógargerSi 

Skaftafellssýslur 
GuSlaug Andrésdóttir, 
Kerlingardal 
Stígur GuSmundsson, 

Steig 


MAPLE LEAF CREAMERY 

Manufacturers of HIGH GRADE BUTTER 

LUNDAR MANITOBA 




42 


AUGLÝSINGAR 















FÉLAGATAL 1954 


43 


Rajigánallasýsla 
Ingólfur Jónsson, 
rá'Sherra, Hellu 
Klemens Kristjánsson, 
tilraunastjðri, 
SámsstöSum 
Sigurjón Sigur'Ssson, 
bóndi, Rafholti 


Árnessýsla 
Bgill Thorarensen, 
kaupfélagsstjóri, 
Selfoss 


HéraSsbókasafn 

SuSurlands 

Jörundur Brynjólfsson, 
alþingismaSur, 
KaldaSarnesi 
Páll Hallgrímsson, 
sýslumaSur, Selfossi 
GuSmundur Egilsson, 
Galtalæk 

Sig. Óli Ólafsson, alþm., 
Selfossi 

Tómas Helgason, 
Gljúfurholti 
AlþýSuskólinn, 
Laugarvatni 






PHONE 12 


P.O. BOX 130 


ASHERN FARMERS' 
CREAMERY LTD. 

Manufacturers of 

Lakeview Brand, Creamery Butter 

G. JOHANNESSON, Manager 

ASHERN MANITOBA 


Ragna Sigurðardóttir, frú, 
ÞórustöSum 

Ólafur ögmundsson, 
bóndi, Hjálmhoiti 

Haraldur GuSnason, 
Vestmannaeyjum 

Heigi Benediktsson, 
útgerðarmaður, 
Vestmannaeyjum 

Karl Kristmanns, 
stórkaupmaður, 
Vestmannaeyjum 

Bókasafn Vestmannaeyja 


The Execuiive of ihe Icelandic 
Nalional League wish io convey 
iheir ihanks and apprecialion io 
iheir many friends and business 
associaies who have adverlised in 
ihis publicalion. 


Compliments of . . . 

F. E. SNIDAL 

General Merchant 


Sleep Rock 


Maniloba 


ASHERN SUPPLY CO. 

GENERAL MERCHANTS 

Complete Line of Lumber and 
Builders’ Supplies 

B-A OIL AND GREASES 


PHONE4 


ASHERN, MAN. 


% Ckmtnö Jfuneral ákrbtce 


LICENSED EMBALMER 


Compleíe Funeral Service in ihe Interlake Disirici 


24-Hour Service 


Phone 38 


P.O. Box 129 


ASHERN, MANITOBA 












44 


Auglýsingaskrá Tímaritsins 

(Index to Advertisers) 


Page 


Acme Auto Service . 42 

Alpha Mfg. Co. 10 

Arlington Pharmacy . 19 

Armstrong Gimli 

Fisheries Ltd. 34 

Arnason Dairy 38 

Arnason’s Self-Serve 40 

Ashern Farmers’ 

Creamery Ltd. 43 

Ashern Supply Co. 43 


Bardal Ltd., A. S. 

Funeral Parlors . 6 

Bird Bldg. Supplies . 28 

Black, Robert, M.D. 18 

Breckman Bros. 42 

British American Oil 

Co. Ltd. 28 

Buckingham Cigarettes 34 


Canada Bread Co. Ltd. 
Canada Packers 
Canadian Bank of 
Commerce, The 
Canadian Co-operative 
Wheat Producers Ltd. 
Canadian Fish 

Producers Ltd. 

Central Bakery 
Central Garage Co. Ltd. 


Chesterfield House 
Chudd & Sons Garage, J... 

City Hydro . 

City Lumber Co. Ltd. 

Clemens, T. J., 

Funeral Service . 

Codville Co. Ltd., The 
Columbia Press Ltd. 

“Logberg” . 

Crescent Creamery 

Co. Ltd. 


12 

14 

42 

10 

6 

40 

38 

22 

40 

8 

26 

43 
34 

24 

24 


Dangerfield Hotels 12 

Drewry’s Dry Ginger Ale 30 
Drewry’s Ltd., The 17 


Easton, W. I., M.D. 35 

Eaton’s, The T. Eaton 

Co. Ltd. 16 

Einarson Realty 40 

Electrician, Asgeirson & 

Levy • 22 

Eliason, A., Blacksmith 38 

Ellice Pharmacy . 19 

Fairfields and Sons Ltd. 30 

Five Roses Flour . 2 

Fonseca Roofing 12 

Fort Garry Coffee 7 

Gibb’s Drug Store Ltd. 36 

Gilbart Funeral Home 36 

Gimli Hotel . 40 

Gimli Taxi . 38 

Gimli Theatre . 39 

Gimli Transfer & 

Storage Ltd. 38 

Gislason, J. M., Mfrs. 40 

Golko’s Radio-T.V. 

Service . 40 

Goodall Photo Co. 22 

Grange Hotel . 26 

Grant’s Brewery 24 

Greenberg, Dr. T., Dentist 18 

Greensteel Industries Ltd. 22 


Hallson, H. O., Gen. Mer. 42 
Hillhouse, Thos. B., 

B.A., LL.B. 33 

Hillsman, Dr. John A.. 18 


Page 


Hilton Bros. Ltd. 20 

Hooker’s Lumber Yard. 36 

Hotel Vendome . 27 

Hudson’s Bay Co. 7 

Imperial Bank of Canada 20 

Impenal Motors . 36 

Ingimundson, Dr. A. B., 

D.D.S. 38 

Interlake Construction 

& Transportation . 42 

International Harvester 

Co. of Canada Ltd.. 32 

Investors Syndicate of 

Canada Ltd. . 10 

I.O.G.T. Hall . 25 

Jack St. John Drug Store . 19 

Johannesson, Dr. S. J. 18 

Johnson, A. V., D.D.S.. 18 

Johnson, Dr. Geo., M.D. 38 

Johnson, E., M.D. 33 

Johnson’s Store . 40 

Johnstone Motors . 36 

Kardy’s Hardware 

& Paints . 38 

Kim, M., Furrier . 34 

Lakeland Dairies Ltd. 35 

Lindal, D. J., 

Ford Sales & Service. 42 

Lisgar Hotel . 35 

Lukes Electric . 25 

Lundar Bakery . 42 

Lundar Drugs . 42 

Lundar Transfer . 40 

McCurdy Supply Co. Ltd.... 6 
McDonald-Dure Lumber 

Co. Ltd. 32 

McLean Co. Ltd., The G. .... 30 
McLenaghen, J., Q.C., 
and Newman, F. W., Q.C. 36 
Magnusson, G. W., 

Masseur . 18 

Malkin, Dr. Chas., Dentist. 18 

Mallon Optical . 22 

Manitoba Bridge & 

Engineering Work Ltd..... 14 
Manitoba Rolling Mill 
Co. Ltd. Cover 2 

Man. Telephone System .... 9 

Maple Leaf Creamery . 41 

Marshall-Wells . 15 

Martin Paper Products 

Ltd.28 

Modern Body Works . 35 

Modern Dairies Ltd. . 17 

Modern Lumber Co. Ltd.. 20 
Mumford Medland Ltd. 17 

National Grain Co. Ltd. 

Cover . 4 

North American Lumber 

& Supply Co. Ltd. .14-31 

North Star Oil Ltd. 38 

Oakland Hatchery . 28 

Olson, Oscar H. 22 

Oxford Hotel . 22 

Palm Dairies Ltd. 26 

Paper-Mate Pens . 10 

Park-Hannesson Ltd. 20 

Parrish Heimbecker Ltd..... 27 
Paulin Chambers Co. Ltd. 12 

Paulson, G., M.D. 42 

Pepsi-Cola . 43 


Page 


Perth’s Cleaners, Dyers, 

etc. 26 

Power & Mine Supply 

Co. Ltd. 1 

Province of Manitoba 
Cover . 4 

R. C.A. Dry Goods Store. 33 

Roberts & Whyte Ltd. . 19 

Robin Hood Flour . 23 

Rovatzos Flowers . 12 

Royal Bank of Canada, 

The . 4 

Royal Dairy . 29 

Rusco Windows . 2 

Rutherford, Herbert S. 42 

Salisbury House . 31 

Sargent Electric & Radio 

Co. Ltd. 26 

Sargent Florists . 26 

Sargent Pharmacy . 19 

Sargent, Transit & 

Silverline Cabs . 26 

Scott, Dr. Herbert J. . 18 

Scribner, Dr. F. E. 39 

Selkirk Beverages Ltd.. 36 

Selkirk Garage . 33 

Selkirk Metal Products 

Ltd. 32 

Selkirk Navigation 

Co. Ltd. 15 

Shea’s Winnipeg Brewery 3 

Shop-Easy Jewel . 14 

Sigurdson, Dr. L. A. 18 

Sigurdson, H., Contractor.. 26 

Simkin’s Fuel Co. 26 

Sky-Chief Service . 22 

Snidal, F. E. 43 

S. O.S. Department Store ... 36 
Sprague Lumber Co. Ltd... 34 
Stefanson, Eric, Gen. Mer. 38 
Stony’s Refrigeration 

Service . 26 

Success Commercial 
College Cover 3 

Supercrete Limited . 30 

Swanson & Co. Ltd., J. J. 27 

Tergesen, H. R., Druggist... 40 

Thiessen Trans. Ltd. 28 

Thorkelson, G. H., 

Jeweller . 38 

Thorkelsson Ltd., 

Wood Wool . 27 

Thorvaldson, Eggertson, 

Bastin & Stringer . 22 

Thor’s Meats . 36 

Tovell’s Hardware . 36 

Tweed, Dr. H. W. 18 

Variety Shoppe, 

L. Bergman . 22 

Viking Press Ltd., 
“Heimskringla” . 24 

West End Theatres . 21 

Western Elevator & Motor 

Co. Ltd. 1 

Western Grocers 

(Red & White) . 11 

Western Savings & Loan 

Ass’n, The . 13 

Western Supplies (Man.) 

The . 6 

Weston Bakeries Ltd. 20 

White’s Esso Service 

Station . 29 

Whitey’s Service Station .. 25 
Wilson’s Confectionery . 25 


















































































































































LOFTRÆSTUR SKOLI 

.með™—-— 

HÁU MENTASTIGI 


Síöan að skólinn var stofnaður 1909 hafa þúsundir 
Islendinga stundað nám við kvöld- og dagskólann. 

★ 

XI, Bekkur í Míðskóla 

ER LÆGSTA MENTASTIG FYRIR INNGÖNGU 
í DAGSKÓLANN 

Vér höldum oss fast við það mentastig, því reynslan hefir 
sannfært oss um að ungt fólk, sem lokið hefir Miðskóla 
eða Háskóla námi, er meira eftirsótt til skrifstofu og 
verzlunarstarfa. Fyrir þessar ástæður, og að kensla vor 
er víðtækari og útskriftar kröfur hærri, sækjast vinnuveit- 
endur meira eftir Success fullnumum. 

★ 

BYRJIÐ Á SUCCESS-NÁMI YÐAR STRAX 
ÞÉR GETIÐ INNRITAST A 
HVAÐA TIMA SEM ER 



D. F. FERGUSON, President 
EDMONTON BLOCK, WINNIPEG. MANITOBA 


Cor. Portage Ave. and Edmonton St. 


Phone 92-6434 




grain 

man? 



Frank Duff has handled 
one million bushels of 
grain in the last three 
years. He has been 
our representative at 
Davidson, Saskatchewan 
for the past 46 years 


It takes years of experience 
to make a really good 
grain man—years of close 
contact with grain problems 
from field to market. 

We take considerable pri.de 
in our large number of 
good grain men who—with 
the entire National Grain 
Company—serve agriculture 
and its people. 


...SERVING AGRICULTURE 

National Grain 

\/ COMPANV LIMITED 

WIHNIWCO REGINA 8ASKATOON CALGARY EOMONTON 



DEPARTMENT OF LABOR 


HON. CHAS. E. GREENLAY, 
Minister 


W. ELLIOTT WILSON, 
Deputy Minister 


Verið ávalt á verði gegn þeirri miklu 
hættu, sem af eldsvoða stafar. 

Hér um bil 70% at eldsbrunum hjá oss, og flestir hinlr hættulegustu 
eru I IbúCarhúsum. 

Sumar aðalástæðurnar eru: 

—Skemdir reykháfar. 

—Eldstæði, stúr og reykpípur of nærri eldfimum veggjum og 
loítinu. 

—Heit aska I eldfimum Ilátum. 

—Gasolía höfC til hreinsunar og steinolia til uppkvelkju. 

•—ógætileg tóbaksreyking. 

—Ung börn skllin eftir einsömul. 

Þar, sem varúðar er gæll, ber eldsvoða sjaldan að. 

Það er ótítt að eldur koml upp í hreinum og þrifalegum búsum, 

H. E. PUTTEE, Fire Commissioner 
























